SILSILA YA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI (2) 


UISLAMU 


KATIKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


A NGUZO ZA 


UTUNZI WA 
DKT. ABDUL-MUHSIN IBNU MUHAMMAD AL-QAASIM 
IMAMU NA HATIBU WA AL-MASJID AN-NABAWI SH-SHARIIF 


NGUZO ZA UISILAMU 


KUTOKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


UTUNZI WA 
DKT. ABDUL-MUHSIN IBN 
MUHAMMAD AL-QAASIM 


IMAMU NA HATIBU WA MSIKITI MTUKUFU WA MTUME 


NGUZO ZA UISILAMU 


KUTOKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


Abdul-Muhsin ibnu Muhammad Al-Oasim, 
©1444h 

Uorodheshaji wa Maktaba ya Kitaifa ya King 
Fahd Wakati wa uchapishaji 

AL-QASIM, ABDUL-MUHSIN IBNU 
MUHAMMAD 

Nguzo za Uislamu Kutoka Hotuba za Al-Masjid 
An-Nabawi : Lugha ya Kiswahili. / ABDUL- 
MUHSIN IBNU MUHAMMAD AL-QASIM — 
chapishol. .- Al-Madina Al-Munawwarah, 
1444h 

Kurasa 167 ; ..cm 

Redmark: 978-603-04-2803-8 

Hotuba za kidini A. Anwani -1 

DIWI 213 1444/1017 
Nambari ya amana: 1444/1017 

Redmark: 978-603-04-2803-8 


KODI KWA KUTEREMSHA KITABU HICHI PANGUSA 


a-alqasim.com 


NGUZO ZA UISILAMU 


KUTOKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN-NABAWI 


UTUNZI WA 
DKT. ABDUL-MUHSIN IBN 
MUHAMMAD AL-QAASIM 


IMAMU NA HATIBU WA MSIKITI MTUKUFU WA MTUME 


Yamkini kupakuwa hotuba hizi au kuzisikiliza 


kupitia kiunganishi hiki 
a-algasim.com/khotab/ 


UTANGULIZI 7 


UTANGULIZI 


Sifa njema zote anastahiki Allah Mola mlezi wa viumbe wote, na swala 
na salamu zimshukie Nabii wetu Muhammad, watu wake na masahaba wake 
wote. 

Ama baada [ya himdi hii]: 

Basi kwa hakika nguzo tano za Uisilamu ndio misingi ambayo Uislamu 
umejengwa juu yake, wala haiwi sahihi imani ya mja ila kwa kuzitekeleza 
kikauli, kivitendo na kiitikadi, na nguzo hizi ni: shahada mbili, swala, zaka, 
saumu na hija. 

Na kwa ajili ya umuhimu wake (nguzo hizi) nilitoa hotuba kuhusu kila 
nguzo miongoni mwazo ndani ya Msikiti wa Mtume, kisha nikaziandika, na 
nikazipangilia katika kitabu hiki, zikafika hotuba kumi na tisa (19), na 
nikakiita: «NGUZO ZA UISILAMU KUTOKA HOTUBA ZA AL-MASJID AN- 
NABAWI». 

Namuomba Allah awanufaishe [watu] nacho, na akijaalie [ni amali] 
iliotakaswa kwa ajili ya Uso wake Mkarimu. 

Na swala na salamu za Allah zimshukie Nabii wetu Muhammad, watu 
wake na masahaba zake wote. 


Dkt. Abdul-Muhsin ibn Muhammad Al-Qaasim 
Imamu na Hatibu wa Masjid An-Nabawi Ash-Shariif. 


SHAHADA MBILI 


UBORA WA NENO LA TAWHIDI 11 


UBORA WA NENO LA TAWHIDI! 


Sifa njema zote ni za Allah, twamuhimidi, twamtaka msaada, na 
msamaha, na twajilinda Naye kutokana na shari za nafsi zetu, na amali zetu 
mbovu, yule atakayeongozwa na Allah basi hakuna wa kumpoteza, na 
atakaye mpoteza basi hakuna wa kumuongoza, na nashuhudia kuwa hakuna 
apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah peke Yake, hana mshirika Naye, na 
nashuhudia kuwa Muhammad ni mja wake na Mtume wake, swala za Allah 
ziwe juu yake, na juu ya watu wake na sahaba zake, na awateremshie 
salamu nyingi. 

Ama baada [ya himdi hii] 

Basi mcheni Allah - enyi waja wa Allah - haki ya kumcha, na kamateni 
Uisilamu katika kishikio madhubuti, 

Enyi waisilamu: 

Utukufu wa kiumbe uko katika kumtii Allah, na kudumu katika ibada 
zake, na hiyo ni hekima ya kuumba (kwa Allah] na amri [Yake], na kwayo 
ndio yanapatikana mafanikio na kufaulu duniani na akhera: 

ESE 1555 SG a8 255 al ada 35) 
{Na anayemtii Allah na Mtume wake, bila ya shaka amefanikiwa mafanikio 
makubwa} (Al-Ahzab: 71), 

Na hakika si mengine furaha, ladha, uzuri wa umri na neema yanakuwa 
ndani ya kumtambua Allah, kumpwekesha na kumuamini. 

Na maneno bora kabisa, na yanayopendeza zaidi kwa Allah ni yale 
yaliokuwa ya kumsifu Yeye, na sifa bora zaidi kwa Allah ni Neno la tawhidi 
«laa ilaaha illa llah», Neno ambalo kwa ajili yake zimesimama mbingu na 
ardhi, na kwa ajili yake ndio waliumbwa viumbe, na kwa ajili yake ndio 
Allah aliteremsha Vitabu vyake na akawatumiliza Mitume wake, (Allah) 
aliyetukuka amesema: 


KI MILLI qa S o sityp 
(Na hatukumtuma kabla vako Mtume vevote ila tulimfunulia va kwamba 
hapana apasave kuabudiwa isipokuwa Mimi. Basi niabuduni Mimi tu) (Al- 


' [Hutuba hii] imetolewa siku ya ijumaa, tarehe sita va mwezi wa jumaadal uulaa, mwaka 
wa elfu moja mia nne na thelathini na nane hijria, ndani va msikiti wa Nabii (Al-Masjidi 
Nnabawi). 


12 SHAHADA MBILI 


Anbiva: 25), 
Nao Mitume waliwaonva nalo kaumu zao (waliwaonva kulikeuka Neno 
hilo]; [Allah] alivetakasika amesema: 


o 86 bia TT y3af 

{ili nyinyi muonye kwamba hapana apasaye kuabudiwa ila Mimi, basi 
nicheni Mimi}. ( An-Nahl: 2). 

Allah amelishuhudia Neno hili kwa nafsi yake, na akawashuhudiza 
viumbe vyake walio bora zaidi; amesema aliyetakasika: 

GSN posal NAI baal OG ASTĠ KISI WI at La 

{Allah na Malaika na wenye elimu, wameshuhudia kuwa hakika hapana 
apasaye kuabudiwa ila Yeye, ndiye Mwenye kusimamisha uadilifu; hapana 
apasaye kuabudiwa ila Yeye Mwenye nguvu na Mwenye hekima}. (Al- 
Imran: 18). 

Asema ibnul Oayyim Allah amrehemu: "huu ndio ushahidi mkubwa 
zaidi, mtukufu zaidi, muadilifu zaidi, na wa ukweli zaidi, kutoka kwa 
Shahidi mkubwa zaidi, juu ya jambo kubwa zaidi la kushuhudiwa". 

Sheria zote (za Uisilamu] zimejengwa juu ya Neno hili, na dini vote ni 
miongoni mwa haki zake, na thawabu zote ni katika kulitekeleza, na adhabu 
zote ni katika kuliacha au kufanya upungufu katika kulitekeleza, na nguzo 
(za dini| zote zinasimama juu yake, ni Neno lenye daraja za juu, lenye 
fadhila nyingi, kwani [Neno] hili ndio kichwa cha Uisilamu wote, na ndio 
ya kwanza kati ya nguzo zake na majengo yake makubwa, na juu yake ndio 
zinasimama nguzo zote [za Uisilamu zilizo baki), nalo ndio nguzo va 
kumuamini Allah na sehemu yake kubwa zaidi, basi haiwi sahihi imani bila 
[kulitekeleza neno] hili, wala hainyooki [imani] ila (inapojengwal juu yake. 

Mila (va Uisilamu] imejengwa juu ya [Neno hili], na kibula kimewekwa 
(kwa ajili yake), nalo ndio haki va Allah juu va waja wote. Ni Neno la 
Uisilamu, na ufunguo wa nyumba ya salama [Pepo]. Kwa ajili yake watu 
wamegawanyika wakawa [baina ya] waovu na wema, waliokubaliwa [katika 
rehema za Allah] na waliofukuzwa, [Neno hili] ni lenye kutofautisha baina 
ya ukafiri na Uisilamu, kati ya matamshi watu hawajatamka Neno zuri zaidi 
kuliko [Neno] hili, na kati ya matendo hawajatenda yaliyo mazuri zaidi 
kuliko yale yanayotendwa kwa mujibu wa [Neno] hili, Nabii swala na 
salamu za Allah zimshukie alisema: 

<maneno yanayopendeza zaidi kwa Allah ni manne: 'sub-haana 


UBORA WA NENO LA TAWHIDI 13 


Ilaah', 'al-hamdu lillah', 'laa ilaaha illa Ilaah' na 'Allahu ak-bar'>. 
Imepokewa na Muslim. 

Hili ndilo Neno la kuchamngu ambalo Allah kalifanya maalum kwa 
vipenzi vyake; [Allah] aliyetukuka amesema: 


qeil E Sess 
{na akawalazimisha Neno la kuchamngu}, (Al-Fat-h: 26) 


Nalo ndio kishikio madhubuti ambacho atakaye shikamana nacho 
ataokoka; [Allah] aliyetakasika amesema: 


KA paai Y E i ih ET 18 al pais DAET iE ai 

{Basi anaye mkufuru Shet'ani na akamuamini Allah, bila shaka amekamata 
kishikio madhubuti, kisicho vunjika}. (Al-Baqarah: 256). 

Ujuu ndio sifa yake [Neno hili], na kubaki kunaambatana nalo, [Allah] 
aliyetukuka amesema: 

iii ca ail 85 
{na Neno la Allah kuwa ndilo juu}. (At-Taubah: 40). 
Ni Neno zuri, Allah kalipigia mfano katika kitabu chake, akasema: 
GLA $ Gis CS MA agb 3515 Eb L es f ob US 3 p 

{Je hukuona vipi Allah alivyo piga mfano wa Neno zuri? Ni kama mti 
mzuri, mizizi yake ni imara, na matawi yake yako mbinguni}. (Ibrahim: 24). 

Kwalo kunapatikana ukunjufu wa kifua: 

GAL iio £ 385 4 ol l 33 25} 

{Basi yule ambaye Allah anataka kumuongoza humfungulia kifua chake 
kwa Uislamu}. (Al-An’am: 125). 

Ibnu Juraij Allah amrehemu amesema: "humfungulia kwa [Neno la] (laa 
illaaha illa aah). Kwalo kunapatikana salama ya moyo, 

goa dá ál SÍ ga io 

{Siku ambayo kwamba mali hayatofaa kitu wala wana. Isipokuwa mwenye 
kumjia Mwenyezi Mungu na moyo uliyo salimika) (Ash-Shuaraa: 88-89). 

Ibnu Abbaasi -Allah amridhie yeye na babake- amesema: "Moyo 
uliosalimika ni ashuhudie kuwa hakuna apasaye kuabudia isipokuwa Allah". 

Nalo ndio ulinganizi wa haki ambao hauna batili ndani yake, ni kauli ya 
haki ambayo haina kombo ndani yake, na ni ushahidi wa ukweli usio na 


14 SHAHADA MBILI 


uongo ndani yake, nalo ndio Sifa ya juu kabisa ambayo Allah ameifanya 
maalum kwake pasina viumbe vyake, nalo ndilo Neno lililobaki baada 
kuondoka kwa Ibrahim salamu zimshukie; [Allah] aliyetakasika amesema: 
(Na akalifanya Neno hili liwe ni lenye kubaki katika vizazi vyake ili 
warejee (kwa hili neno, kwa kuliamini na kuitekeleza|) (Az-Zukhruf: 28). 

Ibnu Kathiir Allah amrehemu amesema: "nalo (Neno hilo] ni: laa ilaaha 
illa Ilaah: alilifanya ni lenye kudumu katika kizazi cha Ibrahim, wale 
walioongozwa na Allah katika kizazi chake wanamuiga yeye katika 
kulitekeleza (Neno hili]". 

"Laa ilaaha illa Ilaah" ni neema kubwa zaidi juu va viumbe; [Allah] 
aliyetakasika amesema: 

Gaus gS Kes l-le Eh 

{na akaeneza kwenu neema zake, za dhaahiri na za siri) (Luqman: 20). 

Sufyan ibnu U’yeina Allah amrehemu amesema: «Allah 
hajawaneemesha waja wake kwa neema kubwa kuliko [hii] ya 
kuwatambulisha: laa ilaala illa llaah» 

Nalo ni Neno linalotoshana na dunia pamoja na vilivyomo ndani yake; 
Mtume swala na salamu zimshukie alisema: 

«Kusema kwangu: 'Sub-haana Ilaah', 'wal-hamdu lillaah', 'wa laa 
ilaaha illa Ilaah', 'wa Ilaahu akbar'; kunapendeza zaidi kwangu kuliko 
kila kilicho chomozewa na jua>, imepokewa na Muslim. 

Nalo [Neno hili] ndio wajibu wa kwanza -kuwa na elimu nalo na 
kulitekeleza- juu ya waja; (Allah) aliyetakasika anasema: 

gás I i Gy 
{Basi jua ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa ila Allah}. (Muhammad: 
19). 

Sheikhul Islaam Allah amrehemu amesema: "Wema waliotangulia na 
Maimamu wameafikiana ya kuwa jambo la kwanza wapasalo kuamrishwa 
waja ni Shahada mbili". Nalo pia ni wajibu wa mwisho; Mtume swala na 
salamu zimshukie alisema: 

«Yule ambaye mazungumzo yake ya mwisho yatakuwa ni: 'laa 
ilaaha illa Ilaah', ataingia Peponi», imepokewa na Abu Daaud. 

Mwenye kulijua Neno hili na kulitekeleza ndiye aliyenyooka sawa 


UBORA WA NENO LA TAWHIDI 15 


(katika dini] kihakika, [Allah] aliyetukuka amesema: 
gadai iip 

{Hakika waliosema: Mola wetu ni Allah! Kisha wakanyooka sawa}, 
(Al-Ahqaf: 13). 

Ibnu Abbaas Allah amridhie yeye na babake amesema: yaani: juu ya 
shahada ya ‘laa ilaaha illa llaah', 
KAA NS aele 55 y 

{hawatakuwa na khofu, wala hawatahuzunika}. (Al-Baqara: 38) 

Pindi Neno hili litasadiki basi moyo utatwahirika kutokana na kila 
asiyekuwa Allah, na atakayekuwa mkweli katika Neno hili basi hatampenda 
isipokuwa Allah, hatamuona isipokuwa Yeye, hatamcha ila Yeye, hatatumai 
ila kwake, na hakutabakia [moyoni mwake] athari za [kuitanguliza] nafsi 
yake na matamanio yake [mbele ya Allah na amri yake]. 

Neno hili ni kinga ya mali na damu; Mtume swala na salamu zimshukie 
alisema: 

«Atakayesema: 'laa ilaaha ila llaah', na akawakufuru 
wanaoabudiwa kinyume na Allah; basi mali yake na damu yake 
zitakuwa haramu, na hesabu yake ni jukumu la Allah aliye na nguvu na 
aliyetukuka», imepokewa na Muslim. 

Nalo [Neno hili] ndilo jambo linaloanzwa nalo katika ulinganizi 
[daawah], Nabii swala na salamu zimshukie alianza nalo ulinganizi wake, na 
juu yake ndio alikuwa akichukua 'bai-ah' [ahadi ya kuinusuru dini] kutoka 
kwa sahaba zake, na alikuwa akiwatuma walinganizi katika miji na 
kulilingania Neno hili, akasema kumuambia Muadh Allah amridhie pindi 
alipomtuma kuenda Yemen: 

«Hakika wewe unawaendea watu waliopewa Kitabu; basi 
walinganie katika shahada va 'laa ilaaha illa llaah' na kuwa mimi ni 
Mtume wa Allah», wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea [hadith] hii. 

Nalo ndilo Neno la Tawhidi, Neno lilio sawa, (Allah) alivetakasika 
amesema: 


KELB a, BBY; aT sess Vi eas; g oo ll fus Vasil Jats bp 
{Sema: Enyi Watu wa Kitabu! Njooni kwenye Neno lilio sawa baina 


yetu na nyinyi: Ya kwamba tusimuabudu yeyote ila Allah, wala 
tusimshirikishe na chochote} ( Al- Imran: 64). 


16 SHAHADA MBILI 


Atakayelisema kwa haki (kwa kulisema hali ya kulifahamu maana yake 
halisi na kulitekeleza| amefaulu; Nabii swala na salamu zimshukie alisema: 

«Enyi watu! Semeni 'laa ilaaha illa Ilaah' mtafaulu» imepokewa na 
Ahmad. 

Mwenye kushikamana nalo basi amekamata tagaa la juu kabisa la imani; 
Nabii swala na salamu zimshukie alisema: 

«Imani ni matagaa sabini na, basi bora kabisa kati yao ni kauli va: 
‘Jaa ilaaha illa llaah'», imepokewa na Muslim, na aya iliolikusanya [Neno 
hili] ndio aya adhimu kabisa katika Qur-ani, na istighfari bora kabisa 
imelikusanya. 

Nalo ndio amali inayozidishwa zaidi na yenye ujira zaidi, kwani: 

«Atakayesema katika siku mara mia moja: ‘laa ilaaha illa llaah, 
wah-dahuu laa shariika lah, lahul mulk, walahul hamd, wa huwa a'laa 
kulli shay-in qadiir', yatakuwa (malipo yake] kwake ni sawa na kuacha 
huru watumwa kumi, na ataandikiwa thawabu mia moja, atafutiwa 
dhambi mia moja, na yatakuwa (maneno haya| kwake ni kinga 
kutokana na shetani siku yake ile hadi jioni, na hatakuja mtu (siku ya 
Kiyama] na bora kuliko aliokuja nayo yeye, ila mtu aliyetenda zaidi ya 
hilo [alilotenda yeye]», imepokewa na Bukhari na muslim. 

Na: «atakayesema: ‘laa ilaaha illa llaah, wahdahuu laa shariika lah, 
lahul mulk, walahul hamd, wa huwa alaa kulli shay-in gadiir', mara 
kumi; atakuwa ni kama aliyeacha huru nafsi nne miongoni mwa wana 
wa Ismail», imepokewa na Muslim. 

Neno hili ndio sadaka kubwa zaidi bila kutoa mali; Mtume swala na 
salamu zimshukie alisema: 

<Na kauli ya 'laa ilaaha illa Ilaah' ni sadaka>, imepokewa na Muslim, 
nalo (kulitekeleza Neno hili) ndio sababu ya mja kuokoka ndani ya kaburi 
yake, na [kuishi] juu yake [duniani] ndiko kutamthibitisha pindi 
atakapohojiwa [kaburini], Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<Anapoulizwa Muisilamu ndani ya kaburi: atashuhudia kuwa 
hapana apasaye kuabudiwa ila Allah, na kuwa Muhammad ni Mtume 
wa Allah; na hiyo ndio (tafsiri ya] kauli va Allah: (Allah huwatia imara 
wenye kuamini kwa kauli ya imara katika maisha ya dunia na katika 
Akhera)> wameafikiana Bukhari na Muslim. 

Na sajili [jalada] za madhambi zinakuwa nyepesi [katika mizani ya 
amali) kwa ajili ya uzito wa Neno hili - hilo ni kwa neema ya Allah -, 


UBORA WA NENO LA TAWHIDI 17 


Mtume swala na salamu zimshukie alisema: 

<Hakika Allah mwenye nguvu na utukufu atamtoa mtu miongoni 
mwa ummah wangu mbele ya viumbe siku ya Kiyama, amfungulie sajili 
(za dhambi zake] tisaini na tisa, [ukubwa wa] kila sajili moja ni upeo 
wa macho, kisha atolewe kibahasha, mnao ndani yake: 'ash-hadu an laa 
illaaha illa llaah, wa ash-hadu anna Muhammadan rasuulu llaah', basi 
ziwekwe sajili zile katika mkono wa mizani, sajili zikawa nvepesi na 
kibahasha kikawa kizito>, imepokewa na Ahmad. 

Na <lau mbingu saba na ardhi saba zitawekwa katika mkono wa 
mizani, na ikawekwa 'laa ilaaha illa llaah' katika mkono mwingine; 'laa 
ilaaha illa llaah' itazishinda, na lau mbingu saba na ardhi saba 
zitakuwa ni duara liliofungwa [lisilo na njia ya kutokea, au amali 
kupanda kwa Allah), basi [amali ya] ‘laa ilaaha illa llaah' ingezipasua 
(na invanvuke kuenda kwa Allah) >, imepokewa na Ahmad. 

Watu wake [Neno hili] ndio wenye shafa'a (uombezi) siku ya Kiyama, 
na wenye ahadi mbele va Ar-Rahmaan [Allah mwingi wa rehema]; [Allah] 
aliyetakasika amesema: 

KE ES ie SÉT a J A Sus Yp 

{Hawatakuwa na mamlaka ya kufanya uombezi ila wale waliochukua 
ahadi kwa Ar-Rahmani Mwingi wa Rehema}. (Maryam: 87) 

Na watakaofaidika zaidi na uombezi wa Nabii swala na salamu 
zimshukie ni wenye ikhlasi walio wakweli katika kulisema [Neno hili], 
Nabii swala na salamu zimshukie alisema: 

«Mtu atakayefaidika zaidi na uombezi wangu siku ya Kiyama ni 
aliyesema: 'laa ilaaha illa llaah' kwa ikhlasi kutoka ndani ya nafsi 
yake>, imepokewa na Bukhari. 

Na Pepo ni malipo va alivelisema [Neno hili] kwa ukweli [yaani moyo 
wake na vitendo vyake vilisadikishe Neno hili], kwa ikhlasi ndani ya moyo 
wake, na akiwa na yakini nalo bila kuwa na shaka [hata ndogo], akawa 
mwenye kulitendea kazi, mwenye kuepuka kila lenye kuliharibu; Mtume 
swala na salamu zimshukie alisema: 

«Hakuna mja yeyote atasema ‘laa ilaaha illa Ilaah', kisha afariki juu 
ya hilo; isipokuwa ataingia Peponi» wameafikiana Bukhari na Muslim 
kuipokea. 

[Neno hili] ni lenye kumfungulia anayelisema milango minane ya Pepo, 


18 SHAHADA MBILI 


aingie kupitia wowote anaotaka; bali aliyekuwa mkweli katika kulisema, 
mtenda kazi wa yanayowajibishwa nalo; Moto wa Jahannam hautamgusa, 
Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<Hakuna yeyote anayeshuhudia kuwa hapana apasaye kuabudiwa 
ila Allah, na kuwa Muhammad ni Mtume wa Allah, [ashuhudia hilo] 
hali yakuwa mkweli ndani ya moyo wake, isipokuwa Allah 
ataharamisha yeye kuingia Motoni>, wameafikiana Bukhari na Muslim 
kuipokea, na Allah atamtoa kutoka Motoni kila atakayelisema na hali ya 
kuwa ndani ya moyo wake mna imani uzito wa chungu mdogo kabisa; 

<Allah mwenye Ushindi na Utukufu amesema: Naapa kwa ushindi 
wangu, Utukufu wangu, Kiburi changu na Ukuu wangu; hakika 
nitamtoa kutoka [Motoni] kila aliye sema ‘laa ilaaha illa llaah's, 
imepokewa na Bukhari. 

Na kwa ajili ya umuhimu wa tawhidi katika kila punde ya maisha ya 
mja; ndio Sheria imekuja kuhimiza kushikamana nayo [tawhidi] katika hali 
zake (mjal zote na mambo yake vote; 

basi «atakayesema pindi inapoingia asubuhi: 'laa ilaaha illa llaah, 
wah-dahu laa shariika lah, lahul mulku, walahul hamdu, wa huwa alaa 
kulli shay-in Qadiir'; atakuwa (na ujira wa] kama aliyeacha huru 
mtumwa miongoni mwa wana wa [Nabii] Ismail, na ataandikiwa mema 
kumi, atafutiwa maovu kumi, atanyanyuliwa daraja kumi, na atakuwa 
ndani ya ulinzi kutokana na Shetani hadi iingie jioni, na anaposema 
hayo jioni, basi atapata (malipol mfano wa hayo hadi iingie asubuhi», 
imepokewa na Abu Daaud, 

Na akilisema [Neno hili] pindi anapomaliza kujitwahirisha kwake, basi 
atafunguliwa milango ya Pepo [yote] minane, Nabii swala na salamu za 
Allah zimshukie alisema: 

<Hakuna yeyote kati yenu atatawadha, akakamilisha udhu wake, 
kisha akasema: 'ash-hadu an laa ilaaha illa llaah, wa ash-hadu anna 
Muhammadan abduhu wa rasuuluh', isipokuwa atafunguliwa milango 
ya Pepo minane>, imepokewa na Muslim. 

Nalo (Neno hili) ndio kianzio cha adhana na kimalizio chake, Nabii 
swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<Pindi muadhini atakaposema: 'Allahu ak-bar, Allahu ak-bar', na 
mmoja wenu akasema: 'Allah ak-bar, Allah ak-bar', kisha muadhini 
akasema: 'ash-hadu an laa ilaaha illa Ilaah', [naye] akasema: 'ash-hadu 


UBORA WA NENO LA TAWHIDI 19 


an laa ilaaha illa Ilaah', kisha muadhini akasema: 'ash-hadu anna 
Muhammadan rasuulu Ilaah', [naye] akasema: 'ash-hadu anna 
Muhammadan rasuulu Ilaah', kisha muadhini akasema: 'havva alaa 
sswalaa', [naye] akasema: 'laa hawla walaa quwwata illaa billaah', 
kisha muadhini akasema: 'hayya alal falaah', [naye] akasema: 'laa 
hawla walaa quwwata illaa billaah', kisha muadhini akasema: 'Allah 
ak-bar, Allah ak-bar', [naye] akasema: 'Allah ak-bar, Allah ak-bar', 
kisha muadhini akasema: 'laa ilaaha illa llaah', [naye] akasema: 'laa 
ilaaha illa Ilaah', [yote hayo akayasema] kutoka moyoni mwake, basi 
ataingia Peponi», imepokewa na Muslim. 

Na «atakaye sema pindi atakapomsikia muadhini: 'ash-hadu an laa 
ilaaha illa llaahu wahadahuu laa shariika lah, wa ash-hadu anna 
Muhammadan abduhu wa rasuuluh, radwitu bi llaahi rabaa, wa bi 
Muhammadin rashuulaa, wa bil islaami diinaa; atasamehewa dhambi 
zao'», imepokewa na Muslim. 

Na pindi Muisilamu anaposimama kuswali anaifungua swala na tawhidi, 
na wala Swala haisihi ila kwa [kupatikana] 'tashahhud' [ndani yake], na 
kabla mwenye kuswali atoe salamu kutoka kwenye Swala anaomba 
akitawasali kwa Allah kwa Neno hilo la Tawhidi. 

«Ewe Allah, nisamehe [dhambi] nilizozitanguliza, na [amali] 
nilizoziacha, na [dhambi] nilizozifanya kwa siri, na zile 
nilizozidhihirisha, na yale niliofanya israfu ndani yake na kuvuka 
mipaka, na yale ambayo Wewe ndiye unayajua zaidi kuliko mimi, 
Wewe ndiye mwenye kutanguliza (baadhi ya waja wako unaowataka na 
kuwanyanyua daraja za ukamilifuj, na Wewe ndiye mwenye 
kuwachelewesha (baadhi ya waja wako unaowataka na kuwaangusha 
katika tabaka za chini na udunifu], ‘laa ilaaha illa anta'», imepokewa na 
Muslim, 

Na mwisho wa kila Swala anasema: 

<'laa ilaaha illa llaahu wahadahuu laa shariika lah, lahul mulku, 
walahul hamd, wa huwa alaa kulli shay-in gadiir'>, wameafikiana Bukhari 
na Muslim kuipokea. 

Na [mja] anahitimisha nalo Neno hili] 'Tasbihi', 'Tahmidi' na 'Takbira', 
basi: «akasamehewa [kwalo] dhambi zake, hata kama ni mfano wa povu la 
bahari>, imepokewa na Muslim. 

Na katika ibada za hija anaambatana nayo (katika hali zote]; «Nabii 


20 SHAHADA MBILI 


swala na salamu za Allah zimshukie alikuwa pindi anapopanda [kilima] cha 
Swafaa na Marwa; anaelekea kibla, anamsifu Allah na upweke (kwa Neno 
hili la tawhidi], na anamuadhimisha (kwa kuleta takbira]» imepokewa na 
Muslim, 

Na walipokuwa Muzdalifah: <Mtume swala na salamu za Allah 
zimshukie alikuja 'Al-Mash-ar' (kiwanja cha Muzdalifah), akapanda juu 
yake, akamuhimidi Allah, na akamsifu na tawhidi, akamuadhimisha (kwa 
kuleta takbira], na akasema 'laa ilaaha illa Ilaah'>, imepokewa na Nasai. 

Na (alikuwa Mtume swala na salamu za Allah zimshukie] anaporudi 
kutoka vitani au hija au umrah, analeta takbiira mara tatu kila akipanda 
sehemu ya juu ya ardhi, kisha anasema: ‘aa ilaaha illa llaahu wah-dahu laa 
shariika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa alaa kulli shay-in 
gadiir> wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na katika misimu ya kheri - kama kumi la kwanza la dhul hijja - 
inapendekezwa kulikithirisha [kulisema Neno hili], na katika hotuba, 
mwanzo wake unafunguliwa na tawhidi, na katika kutangamana kwake 
[mja] na watu, pindi amekaa kikao kilichokithiri ndani yake kelele, kisha 
mja akasema kabla kusimama kutoka kikao chake kile: 

<Sub-haanaka Ilaahumma wa bihamdik, ash-hadu anlaa ilaaha illaa 
anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik; ila atasamehewa yalitokea kwenye 
kikao chake kile>, imepokewa na Tirmidhi. 

Na «atakayezinduka usiku - akasema Neno hili- kisha akaomba; 
maombi yake ataitikiwa, na akitawadha na kuswali; swala yake 
itakubaliwa>, imepokewa na Bukhari. 

Na katika hali ya msiba na huzuni anasema: 

<'laa ilaaha illa llaahul A’dhwiimul Haliim, laa ilaaha illa llaahu 
Rabbu ssamaawaati wal ardwi wa Rabbul a'rshil kariim>, wameafikiana 
Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na kumsifu Allah nalo [Neno hili) kabla ya maombi ni sababu ya 
kuitikiwa; (Allah) aliyetakasika amesema: 

sedili $ 88 he 5288 of of óE ii 
Gell 5 tes SD eel « Ty E$ jjawz et Yall ol 

{Na [Mtaje] Dhun-Nun alipoondoka hali ameghadhibika, na akadhani ya 
kwamba hatutakuwa na uwezo juu yake. Basi aliita katika giza: Hapana 
apasaye kuabudiwa isipokuwa Wewe Sub-hanaka Uliye takasika. Hakika 


UBORA WA NENO LA TAWHIDI 21 


mimi nilikuwa miongoni mwa wenye kudhulumu [nafsi zao]. Basi 
tukamwitikia na tukamwokoa kutokana na dhiki) .(Al-Anbiya: 87-88), 

Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<katu hajawahi Muisilamu yeyote kuomba kwa dua hii; ila Allah 
humuitikia> imepokewa na Tirmidhi. 

Nalo ndio kafara ya kikao; Mtume swala na salamu za zimshukie 
alisema: 

<Atakayeapa akasema katika kiapo chake: Naapa kwa lata na 
u'zza; basi aseme: ‘laa ilaaha illa llaah'» wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea. 

Na inapendekezwa kumtamsisha aliyefikwa na kifo Neno hili; Mtume 
swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<watamsheni maiti zenu: 'laa ilaaha illa llaah'», imepokewa na 
Muslim. 

Na aliyekuwa nje ya mila (va Uisilamu] analinganiwa katika Neno hili 
hata akiwa katika wakati wa mwisho wa maisha yake; Abu Twalib alifikwa 
na mauti, basi Mtume swala na salamu za Allah zimshukie akasema 
kumuambia: 

«Ewe ami yangu, sema ‘aa ilaaha illa llaah', Neno ambalo 
nitakutolea ushahidi nalo mbele ya Allah>, wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea. 


Na baada ya yaliyotangulia, enyi waisilamu: 

Basi (jueni kuwa| nguvu na ushindi ni ndani ya tawhidi, Umar Allah 
amridhie alisema: "Sisi ni watu ambao Allah ametupa nguvu na ushindi kwa 
Uisilamu", na shahada ndio anuani yake [Uisilamu] na kitambulishi chake, 
na kauli yenye kuvunjwa na vitendo hainufaishi, na asiyelitamka [Neno] hili 
basi atakosa ladha na raha za dunia na akhera, na nguvu na udhaifu wa 
waisilamu zinategemea kulitekeleza kwao Neno hili kimatamshi na 
kimatendo, basi hili ndio mizani yao mbele ya Allah na mbele ya watu, 
linapopata nguvu kwao basi Allah atawaridhia, watapata ushindi, na 
watanyanyuka, na linapodhoofika watakuwa mbali na Allah, watadhoofika 
na watadhalilika. 


'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim ': 
l 
bass Nes Tor t A L safi u AA cp nthe etee te SAT 24) <7 98% 012% 
ery AEs was Als oF NIG ozali ASA 22217 dbl VY! a YI debe 


{Basi jua ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa ila Allah, na omba 


22 SHAHADA MBILI 


maghufira kwa dhambi zako na za Waumini wanaume na Waumini 
wanawake. Na Allah anajua mahali penu pa kwenda na kurudi, na mahali 
penu pa kukaa. } (Muhammad: 19). 

Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Our-ani tukufu... 


UBORA WA NENO LA TAWHIDI 23 


HOTUBA YA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na shukrani 
zote anastahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, na nashuhudia ya 
kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake hana mshirika; ili 
kuadhimisha shani yake, na nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad 
ni mja Wake (Allah) na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Enyi waisilamu: 

Elimu ya maana ya Neno 'laa ilaaha illa Ilaah', kuitendea kazi, na kuwa 
mbali na yenye kulipinga (Neno hili] na yenye kulivunja; (vote havol ni 
sharti ya kupata yanayo wajibu kwalo |Miongoni mwa malipo na mazuri ya 
Neno hili] valiokuja katika dalili, basi maana yake [Neno hili]: ni kukanusha 
kustahiki kuabudiwa kwa asiyekuwa Allah, na kulithibisha hilo kwa Allah 
pekee, na hili ndilo walilolipinga makafiri wa kikureshi, [Allah] 
aliyetakasika amesema: 

KSE I da BV DB 

(Wao walipokuwa wakiambiwa 'laa ilaaha illa Ilah' [Hapana apasaye 
kuabudiwa ila Allah tu], wanafanya kiburi), .' (As-Swaaffaat: 35). na 
kuikiri kwao tawhidi va rubuubivvah peke vake hakukuwanufaisha kitu. 

Kila alivekuwa mjuzi zaidi wa maana vake, na mtekeleza zaidi wa 
mahitaji vake; basi mizani (va memal vake itakuwa nzito zaidi, na 
kutofautiana kwa watu ndani yake [Neno hili] ni kwa kiwango cha 
kuhakikisha kwao masharti yake, nayo roho na siri ya Neno hili: Ni 
kumpwekesha Allah kwa ibada, basi atakaye mshirikisha kiumbe katika 
haki ya Allah na ibada zake, hilo linakuwa ni lenye kuvunja kauli yake: "laa 
ilaaha illa Ilaah". 

Na mwenye kuneemeka (na maisha mema] ni yule aliyeihifadhi tawhidi 
yake na akafariki juu yake, wala asijichafue na yoyote yenye kuivunja, au 
yenye kuitia dosari, au yenye kulivunja, na [maisha] haya ndio matamanio 
ya waja wa Allah wakweli: 

Lodi gti ai ib 
{Nifishe hali ya kuwa ni Muislamu [aliyejisalimisha kwa Allah na tawhidi] 
na nikutanishe na waja wema}. (Yusuf: 101). 

Kisha jueni ya kuwa Allah amewaamuru kumswalia na kumsalimia 

Nabii wake... 


24 SHAHADA MBILI 


MJUE NABII WAKO 
SWALA NA SALAMU ZA ALLAH ZIMSHUKIE! 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba msaada, 
tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana na shari za nafsi 
zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, yule ataongozwa na Allah, basi 
hakuna wa kumpoteza, na atakayempoteza hakuna wa kumuongoza, 
nashuhudia ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, 
hana mshirika, na nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na 
Mtume wake, swala na salamu za Allah nyingi zimshukie yeye, watu wake, 
na masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii: 
Basi mcheni Allah - enyi waja wa Allah - haki ya kumcha; kwani 
atakaye mcha Mola wake Mlezi ataokoka, na atakaye muepuka ataangamia. 


Enyi waisilamu: 

Allah amechagua katika sehemu na miji ile bora zaidi, na miongoni mwa 
nafsi zile tukufu zaidi, amechagua miongoni mwa watu mitume, akajaalia 
kuwa kauli zao, matendo yao, na tabia zao, ni mizani za kila kauli, tabia na 
matendo. 

Na kumjua Nabii wetu Muhammad swala na salamu za Allah zimshukie, 
ni miongoni mwa misingi mitatu ambayo ni wajibu kwa kila mtu kuijua, na 
kila mja ataulizwa hilo ndani ya kaburi lake, ibn Al-Oayyim Allah 
amrehemu amesema: "Kuhitajia kwa waja kumjua Mtume, kuyajua 
aliyokuja nayo, kumsadikisha katika aliyoyatolea habari, na kumtii katika 
aliyoamrisha; kuko juu ya kila mahitaji". 

Yeye ni Bwana wa wanadamu, na fahari yao duniani na akhera: 
Muhammad ibn Abdillahi ibn Abdil Mut-twalib, Allah kamchagua kutoka 
katika [ukoo wa] Bani Hashim, na akawachagua Bani Hashim kutoka katika 
[kabila la] Qureishi, nao ni miongoni mwa kizazi cha Nabii wa Allah 
Ibrahim salamu zimshukie. 

Mteule wa viumbe, yeye ni mbora zaidi wa nasaba kati ya watu wa 
ardhini kiujumla, [Nabii] swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 


! [Hutuba hii] imetolewa siku ya ijumaa, tarehe ishirini na saba ya mwezi wa Shawwali, 


mwaka elfu moja mia nne na ishirini na tano hijria, katika Al-Masjid An-Nabawi. 


MJUE NABII WAKO SWALA NA SALAMU ZA ALLAH ZIMSHUKIE 25 


<Mimi ni mbora wao zaidi kinafsi na kinyumba>, imepokewa na 
Tirmidhi. 

Ameinukia akiwa ni yatima wa wazazi wawili, amekosa malezi yao na 
mapenzi yao: 

kia 
{Kwani hakukukuta yatima akakupa makaazi?}, (Ad-Dwuha: 6). 

Akawa anazunguka baina ya walezi akiwa na utunzaji na hifadhi kutoka 
kwa Allah. Alichukiziwa ibada na kunyenyekea masanamu. Mola wake 
mlezi alimuhifadhi kutoka udogoni mwake, na akamlinda katika ubarobaro 
wake, hakukamata sanamu, wala kuligusa. 

Kabla ya kupewa utume alimuoa mwanamke mtukufu mwerevu, 
alikuwa mwanamke mwenye heshima na mwenye akili zaidi; naye ni 
Khadijah Allah amridhie. 

Allah alimtumiliza hali ardhi imejaa ibada za masanamu, habari za 
makuhani, umwagaji wa damu, na ukataji kizazi; basi akalingania katika 
kumuabudu Allah peke yake, akisubiri juu ya yote yaliomkumba miongoni 
mwa kukadhibishwa, kuepukwa na kuchukiwa. 

Allah alinyanyua utajo wake na shani yake. Miujiza yake ni mikubwa 
sana, na dalili zake (za ukweli wake] ni za wazi kabisa, amenusuriwa kwa 
uoga [uliojazwa ndani ya nyoyo za maadui zake), amesamehewa dhambi 
zote, ni wa kwanza litakalopasuka kaburi lake (siku ya kufufuliwa), ni 
wakanza atakaye kubaliwa uombezi wake siku ya Kiyama, ni Nabii aliye na 
wafuasi wengi zaidi, wa kwanza atakayegonga mlango wa Pepo, na 
atakayevuka 'Swiraat' (daraja lembamba kuliko nywele juu ya Moto wa 
Jahanamu). 

Alikuwa ni mwingi wa shukurani kwa Allah, anasimama usiku [kuswali] 
hadi miguu yake inafura, utulivu wa jicho lake uko kwenye swala, 
humsimamia Allah [kuswali] akiwa na ikhlaas na utulivu, Abdallah ibn 
Ash-Shikhiir Allah amridhie amesema: <Nilimuona Mtume swala na salamu 
za Allah zimshukie akiswali, na hali mnatoka kifuani mwake sauti mfano 
wa sauti ya kuchemka kwa maji sufuriani kutokana na kulia>, imepokewa 
na Ahmad. [Mtume] Alisema kuhusu nafsi yake: 

<Naapa kwa Allah, hakika mimi ni mchamngu zaidi>, imepokewa na 
Muslim. 

Ni mwenye kumuadhimisha Mola wake mlezi, mwenye adabu ya juu na 


26 SHAHADA MBILI 


aliyemuumba, hajidaii nafsi yake chochote kati ya vitu asiovimilika yeyote 
ila Allah; [Allah] aliyetakasika amesema: 


MAA AA GS cul GY fii 


Garol Bs Ul gta yy AT yy OREN AI 
(Sema: Siimilikii nafsi yangu manufaa wala madhara, ila apendavyo Allah. 
Na lau kuwa ninayajua ya ghaibu ningejizidishia mema mengi, wala ovu 
lisingenigusa. Mimi si chochote ila ni mwonyaji na mbashiri kwa watu 
wanao amini). (Al-A’raf: 188). 

Na mtu mmoja alimjia akamwambia: «[Jambo] ni alitakalo Allah na 
unalolitaka wewe, basi [akajibu] kumwambia: Hivi umenifanya mimi ni 
mshirika wa Allah?! Sema: [Jambo] alitakalo Allah peke yake», 
imepokewa na Nasai. 

Na Allah alisema kumuambia [Mtume]: 

55 Vy Go peal OUT T Sy JB 
(Sema: Mimi sina mamlaka ya kukudhuruni wala kukuongozeni), (Al-Jinn: 
21). 

Ibnu Kathiir Allah amrehemu amesema [akitafsiri aya hii]: "yaani: 
Hakika si mengine, mimi ni mtu kama nyinyi, ninaletewa Wahyi, na ni mja 
miongoni mwa waja wa Allah, sina amri yoyote katika kuongoka kwenu 
wala kupotea kwenu, bali marudio ya hayo yote ni kwa Allah». 

Ni Mtume mwenye unyeyekevu zaidi, na mwenye ngozi mzuri zaidi, 
anakaa na mafukara, na anakula na maskini. Anapangusa viatu vyake, na 
anawahudimia watu wake na nafsi yake, alikunywa katika kiriba kilicho 
chakaa, na alibeba matofali pamoja na masahaba wake wakati wa kujenga 
msikiti, hawatii aibu watumishi wala hawakejeli. Anas Allah amridhie 
amesema: <Nilimtumikia Mtume wa Allah swala na salamu zimshukie 
miaka tisa, hakuwahi katu kuniambia: kwa nini umefanya kadha na kadha? 
Wala katu hakunitia aibu katika kitu chochote>, imepokewa na Muslim. 

Anawaheshimu wakubwa, na ananyenyekea kwa vijana, akipita kwa 
watoto anawasalimia. 

Alimuona Abu Umeyr Allah amridhie - na alikuwa mdogo -, akasema 
akicheza naye: «Ewe Abu U’meyr, amefanya nini 'nughair'?>, 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Anas Allah amridhie anasema: <Sijaona yeyote aliyekuwa mwenye 


MJUE NABII WAKO SWALA NA SALAMU ZA ALLAH ZIMSHUKIE 27 


huruma zaidi kwa familia kuliko Mtume wa Allah swala na salamu 
zimshukie», imepokewa na Muslim. 

Alikuwa mwingi wa unyenyekevu, aliye mbali kutokana na kujifakhiri, 
kiburi na ubabe, [Mtume] asema: 

«Hakika si mengine mimi ni mja wake [Allah], basi (mnapo nitaja] 
semeni: Mja wa Allah na Mtume wake», imepokewa na Bukhari. 

Alikuwa mkarimu wa nafsi, mwenye mkono wa kutoa sana, mwingi wa 
utoaji; anatoa kwa ukarimu na kumtegemea Allah, hajawahi kuombwa kitu 
katika manufaa ya kidunia ambacho anakimiliki kisha akamkatalia 
aliyemuomba; Anas Allah amridhie amesema: 

«Mtume wa Allah swala na salamu zimshukie hajawahi kuombwa kitu 
ila anakitoa», imepokewa na Muslim. 

Dunia na mambo ya kidunia hayamfanyi kughadhibika. Aliiepuka 
nyumba hii [dunia], na akatenda amali kwa ajili ya nyumba ya utulivu 
[akhera], alikuwa akisema: 

<Ni nani mimi na dunia?! Mimi siko katika dunia ila ni kama 
msafiri aliyepumzika chini ya kivuli cha mti, kisha akaondoka na 
akakiwacha>, imepokewa na Tirmidhi. 

Alikuwa akipitiwa na mwezi na mwengine bila kuwashwa moto ndani 
ya nyumba zake, na akilala usiku wa kufuatana bila familia zake kuwa na 
chakula cha usiku, Umar ibnul Khatwaab amesema: <Nilimuona Mtume wa 
Allah swala na salamu zimshukie akikaa siku nzima anainamia tumbo lake 
[kwa ajili ya njaa], hapati hata tende mbovu kujaza tumbo lake», 
imepokewa na Muslim. 

Na alitoka nyumbani kwa kwa ajili ya harara ya njaa, na alifunga tumbo 
lake kwa ajili ya uchungu wa njaa, na Masahaba zake Allah awaridhie 
walikuwa wakiitambua njaa yake kutokana na kubadilika kwa sauti yake, 
Abu Twalha Allah amridhie amesema: «Nilijisikia sauti ya Mtume wa Allah 
swala na salamu zimshukie ikiwa dhaifu, nakaitambua njaa alionayo», 

Na yanapita masiku katika nyumba za Nabii na hamna ndani yake ila 
maji, «mtu alikuja kwa Mtume wa Allah swala na salamu zimshukie 
akasema: hakika mimi nimelemewa na njaa, [Mtume] akatumana kwa 
baadhi ya wake zake, akasema: Naapa kwa aliyekutumiliza kwa haki 
hakuna kitu kwangu ila maji, kisha [Mtume] akatumana kwa [mke] 
mwengine, naye akasema mfano wa alioyasema yule wa mwanzo, hadi 
[wake zake] wote wakasema mfano wa hayo», wameafikiana Bukhari na 


28 SHAHADA MBILI 


Muslim kuipokea. 

Alikuwa mkamilifu wa hofu ya Mola wake mlezi, pamoja na njaa 
aliyopata, alikuwa akipata tende katika tandiko lake, asema: 

<basi nainyanyua ili kuila, kisha naiacha kwa kuogopea isije ikawa 
ni sadaka>, wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Alipata mazito ya kimaisha, na mambo magumu zaidi, amekulia akiwa 
yatima, aliyekosa mapenzi ya mama, na babake alikufa wala jicho lake 
halikupata pumbao kwa kumuona. Kaumu yake ilimuudhi kwa kauli na 
vitendo, Anas Allah amridhie amesema: <Mara moja walimpiga Mtume wa 
Allah swala na salamu zimshukie hadi akapoteza fahamu>, imepokewa na 
Ahmad. 

Walimtuhumu na wazimu, uchawi, na wakamsifu na urongo: 


GENS sel IL ó J65} 
(na makafiri wakasema: Huvu ni mchawi, mwongo), (Swaad: 4). 
na katika pango (alikumbwa nal janga, hamu, hofu na huzuni, 
Aas I OY Y eaol Jis $ip 
{naye akamwambia sahibu yake: Usihuzunike. Hakika Mwenyezi Mungu 
yu pamoja nasi}, (At-Taubah: 40). 

na katika vita vya Uhud jino lake la mbele lilivunjwa, uso wake 
ukajuruhiwa, na damu yake ikatiririka. 

Alikumbana na harara ya njaa, na uovu wa adui, walimtilia sumu katika 
chakula chake, wamfanyia uchawi katika familia yake. Misiba iliandamana 
juu yake, na mitihani [ya kimaisha] ilimvamia, na Mola wake anamwambia: 

KE sa piii xo LS patty 
{Basi subiri, kama walivyosubiri Mitume wenye stahmala kubwa}. (Al- 
Ahqaf: 35). 

Alimueleza mke wake Aisha huzuni zake; akasema: 

«Hakika nimekumbwa kutoka kaumu yako yalionikumba!», 
imepokewa na Bukhari. 

Alifiliwa na wanawe sita katika uhai wake, wala majanga hayo 
hayakumkatizia ulinganizi wake kwa Allah, alisubiri huzuni na shida za 
kimaisha, alisema kuhusu nafsi yake: 

«Hakika niliudhiwa katika [kulingania kwa] Allah, wakati haudhiwi 
yeyote mwengine, na nilihofishwa katika [kulingania kwa] Allah, 


MJUE NABII WAKO SWALA NA SALAMU ZA ALLAH ZIMSHUKIE 29 


wakati hahofishwi yeyote mwengine>, imepokewa na Ahmad. 

Alikuwa mwenye moyo laini uliojaa huruma, alikuwa akiskia kilio cha 
mtoto akiwa ndani ya swala, anahafifisha swala yake, kwa ajili ya kujua 
uzito anaoupata mamake mtoto kutokana na kilio chake. Alikuwa akizuru 
makaburi va baqi'i, basi akikumbuka akhera na akilia, «Alikuwa akimzuru 
mwanawe Ibrahim kwa mnyonyeshaji wake hali akiwa mdogo wa 
kunyonya, na Ibrahim akimjia akiwa na athari ya vumbi, basi Nabii swala 
na salamu zimshukie akimkumbatia, akimbusu, na akimnusa, kutokana na 
huruma za ubaba> imepokewa na Bukhari, 

Na (Ibrahim) alipofariki, macho yake yalibubujika machozi, na akasema: 

<Hakika jicho linatoa machozi, na moyo unahuzunika, wala 
hatusemi ila ya kumridhisha Mola wetu mlezi, hakika sisi 
tumehuzunika kukuepuka ewe Ibrahim>, wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea. 

Alikuwa mwenye akili kamili, mwenye tabia za juu, hajawahi kumpiga 
mtu yeyote kwa mkono wake; Aisha Allah amridhie amesema: <Mtume 
swala na salamu zimshukie katu hakupiga chochote kwa mkono wake, wala 
mwanamke, wala mtumishi>, imepokewa na Muslim. 

Alikuwa mwenye heshima zaidi kati ya watu, mtukufu zaidi, mkono 
wake katu haukugusa mwanamke asiye halali kwake. 

Alikuwa mkamilifu wa utekelezaji kwa familia yake na Masahaba wake 
Allah awaridhie, alikuwa akichinja mbuzi, akimkata vipande, kisha 
akiwapelekea marafiki za [mkewe] Khadija Allah amridhie baada ya kufa 
kwake ili kumtekelezea [mkewe] wema. Aliwaswalia mashahidi wa [vita 
vval Uhud miaka minane baada ya vita hivyo, kama kuwa anawaaga. 
Alikiwakirimu masahaba wake, wala haipendelei nafsi yake chochote pasina 
wao, Uthman ibnu Affan Allah amridhie amesema: <Mtume swala na 
salamu za Allah zimshukie alikuwa akitupumbaza kwa kichache na kingi>, 

Aliwaenea watu kwa tabia zake, mwenye busara, halipishi maovu, bali 
husamehe, tena bila kulaumu, haghadhibiki kwa ajili ya nafsi yake, wala 
halipishi kuinusuru. Alikuvutwa nguo na mbedui aliyetaka kupewa mali, 
basi akamgeukia na tabasamu, na akimpa anachoomba. 

Alimsamehe aliyemfanyia uchawi, wala hakumlaumu na kumkejeli 
aliyemtilia sumu katika chakula, na aliwasamehe waliompiga vita, na 
akawaambia siku ya kuftahi Makkah: 

«Ondokeni, kwani nyinyi [leo hii] mumeachiwa», 


30 SHAHADA MBILI 


Aisha Allah amridhie amesema: <katu hakukosewa chochote akawa ni 
mwenye kumuadhibu aliyemkosea>, imepokewa na Muslim. 

Alikuwa mlaini, mwenye uso mkunjufu daima; Jariir ibn Abdillah Allah 
amridhie amesema: <wala Mtume swala na salamu za Allah zimshukie 
hakuwahi kuniona ila alitabasamu>, imepokewa na Bukhari. 

Anawajulia Masahaba wake, na katika adabu yake anawatanguliza 
[Masahaba] wabora. Alikuwa mwenye tangamano zuri, mwenye usuhuba 
mwema, anawaunga watu wa kizazi chake, wala hakuwa na tabia nzito na 
yeyote. 

Alikuwa mwenye kujihifadhi ulimi wake, hakuwa mwenye maneno 
machafu, wala hakuwa akijikalifisha maneno machafu, bali alikuwa mwingi 
wa haya, hata kuliko mwanamwali ndani ya sitara yake, sifa zake ni 
kimaumbile, hapendi kukuza matamshi, wala kupotosha mdomo ili 
kulazimisha ufasaha; 

<Walikuja watu kwa Nabii swala na salamu za Allah zimshukie 
wakasema [kumwambia]: Ewe Mtume wa Allah, ewe mbora wetu, na 
mwana wa mbora wetu, ewe bwana wetu, na mwana wa bwana wetu, 
[Mtume] akasema: Enyi watu, semeni kauli zenu, wala shetani 
asiwavute, mimi ni Muhammad, mja wa Allah na Mtume wake, 
sipendelei mninyanyue zaidi ya cheo changu alichoniweka Allah 
mwenye ushindi na utukufu>, imepokewa na Nasai. 

Na katika chakula anachompa mgeni wake, hajikalifishi kilichoko, wala 
hataki kisicho kuweko, Masahaba wake walimpenda sana, akisema 
wanasikiliza kauli yake, na akiamrisha wanakimbilia kutekeleza amri yake, 
Anas Allah amridhie amesema: <Hakuna mtu yeyote aliyependeza zaidi 
kwao (Masahabal zaidi ya Mtume wa Allah swala na salamu zimshukie», 
imepokewa na Ahmad. 

Amekusanya tabia nzuri na adabu takatifu zaidi, Sheikhul Islaam Allah 
amrehemu amesema: "Hakuhifadhiwa uongo hata mmoja, wala dhulma hata 
moja, wala kuvunja maagano na yeyote, bali alikuwa mkweli zaidi wa watu, 
muadilifu wao zaidi, na mtekelezaji zaidi wa ahadi, pamoja na hali tofauti 
tofauti zilizompitia - miongoni mwa amani, hofu, uwezo na udhaifu -». 

Anawaadhimisha watu wa nyumba yake na anaamiliana nao vizuri: 

Pindi binti yake Fatma Allah amridhie anapomjia, alisimama kumpokea, 
na kumuambia: <karibu>, na kumkalisha ubavuni mwake. (Na Mtume| 
alisema: <Mbora wenu ni yule aliyebora kwa watu wake, nami ni mbora 


MJUE NABII WAKO SWALA NA SALAMU ZA ALLAH ZIMSHUKIE 31 


wenu zaidi kwa watu wangu>, imepokewa na Tirmidhi. 

Aliyemuumba alimtolea ushahidi kwa tabia zake tukufu, akasema: 

gabé git f aéy 
{Na hakika wewe una tabia tukufu} ( Al-Qalam: 4). 

Ni mtu mwenye uso unaong'ara zaidi, uso wake unamemetuka 
kumemetuka kwa mwezi usiku wa kamilika [wa kumi na tano], Al-Bara-u 
Allah amridhie amesema: «Katu sijaona kitu kizuri kumliko», imepokewa 
na Bukhari. 

Mzuri wa mwili, mwenye harufu nzuri; Anas Allah amridhie amesema: 
«katu sijanusa ambari, wala miski, wala chochote chenye harufu nzuri zaidi 
kuliko harufu ya Mtume wa Allah swala na salamu zimshukie», imepokewa 
na Muslim. 

Ni mfasaha na mwenye ubainifu mkuu, maneno yake yanamiliki nyoyo, 
wakati wake wote umeimarishwa katika kumtii Allah na kumridhisha: 

GI OEY a ndiii SE SI; De 51 Bp 
{Sema: Hakika Swala yangu, na ibada zangu, na uhai wangu, na kufa 
kwangu, ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mola Mlezi wa viumbe vyote * 
Hana mshirika). (Al-An'am: 162-163). 

Kutoka apewe utume hadi kufa kwake analingania katika kuabudiwa 
Mola wake, na anaukataza umma wake kuingia katika ushirikina. Hakuna 
kheri ila aliwajulisha umma wake, wala hakuna shari ila aliwatahadharisha 
nayo. 

Basi jilazimisheni njia yake, na mushikamane na uongofu wake na 
sunnah yake, na chungeni na kumhalifu, hivyo mtafaulu duniani na akhera. 


'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 
kie rth ajli HE aed CRE GE Sh pinal 53 Jaig céile p 
(Hakika amekwisha kujieni Mtume kutokana na nvinvi wenvewe; 
vanamhuzunisha vanavo kutaabisheni; anakuhangaikieni sana. Kwa 


Waumini ni mpole na mwenye huruma}. (At-Taubah: 128). 
Allah anibarikie mimi na nvinvi katika Qur'ani tukufu... 


32 SHAHADA MBILI 


HUTUBA YA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na shukrani 
zote anastahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, na nashuhudia ya 
kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake hana mshirika; ili 
kuadhimisha shani yake, na nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad 
ni mja Wake (Allah) na Mtume wake, swala na salamu za Allah zimshukie 
yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Ama baada ya himdi, enyi Waislamu: 

Nabii wetu Muhammad swala na salamu za Allah zimshukie ni mtu 
miongoni mwa watu, anagonjeka na anashikwa na njaa, anafikwa na huzuni 
na analala, hana chochote miongini mwa Sifa za Uola wala za kuabudiwa, 
na hakika si mengine, yeye ni Mtume anayefikisha ujumbe wa Mola wake 
mlezi; (Allah) mwenye Ushindi na utukufu amesema: 

UA i d g lis ts TS, JB 
gisi 2455 ka SG bo ce Jead aag AW 123506 oai 
{Sema: Mimi ni mwanaadamu kama nyinyi. Ninaletewa Wahyi kwamba 
muabudiwa wenu ni muabudiwa mmoja tu. Mwenye kutaraji kukutana na 
Mola wake Mlezi [akitarajia thawabu zake na kuogopa adhabu yake] basi na 
atende vitendo vyema, wala asimshirikishe yeyote katika ibada ya Mola 
wake Mlezi} (Al-Kahf: 110). 

Haijuzu kunyanyuliwa zaidi ya cheo chake, wala kuteremshwa chini ya 
daraja yake, ni wajibu kumfuata na kutekeleza amri zake, amesema [mtunzi 
wa] 'fat-hi al-majiid': "Kumuadhimisha Mtume swala na salamu za Allah 
zimshukie kunapatikana kwa kuadhimisha amri yake na katazo lake, 
kuandama uongofu wake, na kufuata sunnah yake". 

Na rehema zinateremka na kheri kuandamana kwa kumtii yeye, 

43573 l JIGI ibid 
{Na mtiini Allah na Mtume ili mpate kurehemewa}, (Al- Imran: 132). 

na kumpenda kwa utiifu kwake ni jambo lenye kutangulizwa kuliko 
kumpenda mtoto na mzazi; [Mtume] swala na salamu za Allah zimshukie 
alisema: 

«Hawi muumini mmoja wenu mpaka niwe napendeza zaidi kwake 


MJUE NABII WAKO SWALA NA SALAMU ZA ALLAH ZIMSHUKIE 33 


kuliko mtoto wake, mzazi wake, na watu wote», wameafikiana Bukhari 
na Muslim kuipokea. 

Na kwa kumfuata yeye maisha yanakuwa bora, watu wote wanapata 
furaha, (Allah) mwenve ushindi na utukufu amesema: 

godas jE ta caib ab sal GAS 
{Mwenye kutenda mema, mwanamume au mwanamke, naye akawa ni 
muumini, tutamhuisha maisha mema; na tutawapa ujira wao kwa bora ya 
waliyokuwa wakiyatenda}. (An-Nahl: 97). 

Na maisha bora ya mja duniani na akhera yameambatanishwa na 
kushikamana na uongofu wake [Mtume], na ushindi unakuwa kwa kadri va 
kumfuata yeye, na kufaulu ni kwa kuiandama athari yake. 

Kisha jueni ya kwamba Allah amewaamrisheni kumswalia na 
kumsalimia Nabii wake... 


SWALA 


CHEO CHA SWALA KATIKA UISILAMU 37 


CHEO CHA SWALA KATIKA UISILAMU! 


Sifa njema zote ni za Allah mwenye ushindi, mwenye kukahiri majabari 
na kuwaunga madhaifu, asiyedirikwa na mawazo wala macho, namuhimidi 
Yeye aliyetukuka himdi inayolingana na neema zake kubwa, na namshukuru 
shukurani inayozidi kila hisani, na nashuhudia ya kwamba hapana apasaye 
kuabudiwa ila Allah peke yake, hana mshirika naye, Mmoja mwenye 
kukahiri majabari na kuwaunga madhaifu, na nashuhudia kuwa Nabii wetu 
Muhammad swala na salamu za Allah zimshukie ni mja wake na Mtume 
wake, aliyeboreshwa kwa Ujumbe mtukufu zaidi, na dalili zilizo wazi zaidi, 
alikuja na kulitangaza jambo hili [Uislamu], akiwa ni mwenye kumuogopa 
Allah, na mwenye kuwaombea umma wake. Swala na salamu za Allah 
zimshukie yeye, jamaa zake, Masahaba wake - wenye bidii na uchangamfu 
katika utiifu -, na kila anayeifuata njia yake hadi siku ya marejeo. 


Ama baada ya himdi hii: 
Basi enyi waja wa Allah mcheni Allah, na muabuduni haki ya 
kumuabudu, ni mtakasieni kila kauli na amali. 


Enyi Waislamu: 

Hakika Allah ametuwekea Sheria iliyo nyepesi na sahali zaidi kuitenda, 
na iliyo na thawabu kubwa zaidi, na akausimamisha Uislamu juu ya misingi 
na nguzo, pindi zitakapoingia dosari basi jengo litabomoka, na Uisilamu 
utaondoka. 

Enyi waja wa Allah, swala ndio nguzo ya pili kati ya hizo nguzo, nayo 
ndio tegemeo la Uisilamu, ambayo [Uislamu] unasimama juu yake, na ndio 
inayonyanyua jengo lake na kusimamisha kingo zake. 

Manabii na Mitume waliamrishwa kuitekeleza; [Allah] mwenye ushindi 
na utukufu amesema kumuambia Musa salamu zimshukie: 


go kaa AKA HA EWE NAA 
(Hakika Mimi ndiye Allah. Hapana apasaye kuabudiwa ila Mimi tu. Basi 


niabudu Mimi, na usimamishe swala kwa ajili ya kunikumbuka Mimi}, 
(Twa-ha: 14), 


l Ilitolewa siku ya Ijumaa, tarehe kumi na mbili ya mwezi wa Shawwali, mwaka wa elfu 


moja mia nne na kumi na tisa hijria, katika ya al-Masjid An-Nabawi. 


38 SWALA 


Nabii Ibrahim salamu zimshukie alimuomba Mola wake Mlezi kwa 
kauli yake: 


4353 ai sai oa ja las Għ 
(Mola wangu Mlezil Nijaalie niwe mwenve kusimamisha Swala, na katika 
kizazi changu pia) (Ibrahim: 40), 
Allah alimsifu Ismai'l salamu zimshukie akasema: 
MWAI IA AE O85 
{Na alikuwa akiwaamrisha watu wake Swala na Zaka, na alikuwa mbele ya 
Mola wake Mlezi ni mwenye kuridhiwa}, (Maryam: 55). 
Nabii Isa salamu zimshukie alijivunia swala, akasema: 
GS EJ SH LAL go 5lyp 
{Na ameniusia Swala na Zaka maadamu ni hai}, ( Maryam: 31). 


Allah akamuamrisha nayo Nabii wetu Muhammad Swala na salamu 
zimshukie, akasema: 


djl sib JI WA 
(Simamisha Swala jua linapopinduka mpaka giza la usiku), (Al-Isra': 
78) 
Nayo ni miongoni mwa nyasia za waja wema wa Allah kwa watoto wao: 
GT é i ai jis NA al ge 
(Ewe mwanangu! Shika Swala, na amrisha mema, na kataza maovu}, 


(Lugman: 17) na [Allah] akawaamrisha nayo Waumini kwa jumla; 
Akasema: 

KA ui aa 
{Na simamisheni Swala, na toeni Zaka, na rukuuni pamoja na wanao rukuu} 
(Al-Bagarah: 43). 

Nayo ndio nidhamu ya Dini na nguzo yake, atakayeisimamisha atakuwa 
amesimamisha Dini yake, na mwenye kuipoteza atakuwa amebomoa Dini 
yake, nayo ni dalili ya imani na anwani ya kunyooka sawa [katika Dini], 

Na ndio ibada ya kwanza iliowajibishwa na Allah miongoni mwa ibada 
za dhahiri, na ya kwanza atakayoheshabiwa mja siku ya Kiyama, na ya 
mwisho itakayokosekana katika Dini, na ya mwisho aliyousia Nabii - swala 
na salamu za Allah zimshukie - umma wake, Mola wenu Mlezi 
aliifaradhisha juu ya mbingu va saba bila ya ukati (wa Jibrili]. 


CHEO CHA SWALA KATIKA UISILAMU 39 


Ni ibada isiyoingia ndani yake niyaba kwa hali yoyote; basi hawezi 
yeyote kuswali kwa niaba ya mwengine yeyote; si kwa kuwepo udhuru wala 
bila udhuru. 

Allah aliiwajibisha mwenyewe kwa njia ya kuzungumza na Mtume 
wake swala na salamu zimshukie katika usiku wa miraji, kuiadhimisha 
kwake Allah ndani ya Kitabu chake kunazidi ibada zote. Ni mwendani wa 
Shahada mbili, mara anaihusu kwa kuitaja, na mara nyengine anaiambatisha 
na Zaka. Alizianza [kuzitaja] amali njema nayo, na akazihitimisha nayo. 

Allah aliitaja ndani ya Kitabu chake kwa kuihusu baada ya kutaja [ibada] 
kwa jumla: 

LEN a ST Ge Odo Aa 

{Soma na kuyatekeleza uliyofunuliwa katika Kitabu [hichi], na 
usimamishe Swala}. (Al- Ankabut :45). 

Inabainika ndani vake ukuu wa Muumba na udhalilifu wa viumbe, ni 
maandalizi ndani wakati wa hofu, na ni kinga dhidi va maadui, ni pumbao 
na raha, inaufunika na kuujaza movo na utulivu na radhi, kwavo zinatengea 
amali na kauli. 

Kisimamo chake ni kuadhimisha, rukuu vake ni unvenvekevu, na sujudu 
yake ni kujidhalilisha (kwa Allah], Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie alisema: 

<Swala ni nuru>, imepokewa na Muslim, Nuru ndani ya nyoyo na akili, 
inaondosha giza la upotevu na batili, na inaingiza moyoni uongofu na haki, 
na inaleta nuru kwenye giza la kaburi, kwayo paji la uso linametameta kwa 
kung'aa siku ya Kiyama. 

Ni yenye kufuta dhambi, na kunyanyua daraja, Nabii swala na salamu za 
Allah zimshukie alisema: 

«Hakuna mtu yeyote Muisilamu atakaveingiliwa na Swala va 
faradhi, basi akaboresha udhu wake, na unyenyekevu wake na rukuu 
yake; ila itakuwa (Swala hiyo| ni yenye kufuta dhambi za kabla yake, 
madamu hajafanya ovu kubwa, na hili ni katika maisha yote>, 
imepokewa na Muslim. 

Mnao ndani yake [Swala] unyenyekevu, maombi, kujidhalilisha (mbele 
ya Allah], kunong'ona Naye, na ukaribu na Ar-Rahmaan; Nabii swala na 
salamu za Allah zimshukie alisema: 

<Mja anakuwa karibu zaidi na Allah hali anapokuwa ndani ya 


40 SWALA 


sujudu>, imepokewa na Muslim. 

Kutekeleza kwa wakati wake ni amali inayopendeza kwa Ad-Dayyaan 
[mwenye kuwalipa watu matendo yao]; Ibnu Mas-uud Allah amridhie 
amesema: 

<nilimuuliza Mtume wa Allah swala na salamu zimshukie: ni amali gani 
inayopendeza zaidi kwa Allah? Akasema: Swala kwa wakati wake, 
nikasema: kisha ni gani? Akasema: Kutenda wema wazazi wawili, 
nikasema: kisha ni gani? Akasema: Jihadi katika njia ya Allah>, 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Ni yenye kuleta furaha siku ya malipo; ibnu Mas-uud Allah amridhie 
amesema: «Anaye furahia kukutana na Mola wake Mlezi kesho [siku va 
Qivamal hali yeye ni Muisilamu, basi azihifadhi kweli kweli hizi Swala kwa 
kuzitekeleza pale zinapoitiwa, kwani kwa hakika Allah amempa Nabii wenu 
Sheria ya sunnah za uongofu, nazo [hizi Swala] ni katika Sunnah za 
uongofu>, imepokewa na Muslim. 

Kuimarisha misikiti kwa kuitekeleza [Swala] ndio amali yenye 
kutangulizwa na Mitume wenye stahmala kubwa pindi wanaposhukia katika 
miji: 

gja sidi Sa ui ai A555 Upp 

(Na kumbukeni Ibrahim na Ismail walipoinvanvua misingi va ile 
Nyumba [Kaaba]}, (Al-Baqarah: 127) na Nabii wetu Muhammad swala na 
salamu za Allah zimshukie, punde tu alipowasili Madina wakati alipohajiri, 
alianza kujenga msikiti wake. 


Envi Waislamu: 

Binadamu ni mwenve umbile dhaifu, ni mwepesi wa kupaparika na 
kupapatika, ni mwingi wa makosa na madhambi, atembelea katika maisha 
hava katikati va njia va machungu na mazito: 

G 3 RYE Ap 

(Hakika tumemuumba mtu ndani ya taabu}, (Al-Balad: 4). 

Na mnapatikana ndani ya Swala uwepesishaji wa mambo, ukunjufu wa 
vifua, kuondoka hamu na ghamu, usaidizi juu ya mambo ya kimaisha na 
kukidhiwa mahitaji. Ni mangapi yenye kufurahisha, ya kheri aina tofauti, na 
ya baraka kubwa kubwa yamepatikana kwa ajili ya Swala?! [Allah] 
aliyetakasika amesema: 


CHEO CHA SWALA KATIKA UISILAMU 41 


Gah ai 
(Na tafuteni msaada kwa kusubiri na kwa kuswali), (Al-Baqarah: 45). 

Na: <Mtume wa Allah swala na salamu za Allah zimshukie alikuwa 
akiswali anapokumbwa na jambo>, imepokewa na Ahmad. 

Swala ni nguvu ya Muisilamu akiwa ndani ya mtihani (wa kimaisha), 
inamhimiza kusubiri na kuvumilia, inatia nguvu azimio lake, inaushikanisha 
moyo wake, inaipumzisha fikra yake na kiwiliwili chake kutokana na 
shughuli za kidunia na mateso ya kuchuma, Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie alikuwa akisema: 

<Tufurahishe na Swala ewe Bilal>, imepokewa na Ahmad. 

Na ilikuwa ndio utulivu wa jicho lake swala na salamu za Allah 
zimshukie, na Allah alipotaka kumtahini bikira Maryam kwa kumjaalia 
mtoto bila ya kuwa na mume, alimuamrisha aelekee kwa swala; ili 
kumhafifishia uzito wa mtihani huo: 


CERESO SES 
{Ewe Maryamu! Mnyenyekee Mola Mlezi wako na usujudu na urukuu 


pamoja na wanao rukuu} (Al- Imran: 43). 

Swala huvuta riziki na hukunjua pato, [Allah] aliyetakasika: 

40855 JF 5, ES Vide pah a i ai 

{Na waamrishe watu wako kusali, na uendelee mwenyewe kwa hayo. Sisi 
hatukuombi wewe riziki, bali Sisi ndio tunakuruzuku}, (Twaha: 132). 

Ibnu Kathiir Allah amrehemu amesema: "utakaposimamisha Swala riziki 
itakujia kwa njia usizozitarajia'. 

Nayo [swala] ni mashukio ya rehema, na sehemu ya kujibiwa maombi; 
(Allah) alitakasika amesema: 


oe BIR BB un La 16 $; LIT assy 
kinet 54 G5 bh pats Kg bl sa ES Giai 

{Alipokuwa kasimama chumbani akisali, Malaika walimnadi: Hakika 
Allah anakubashiria Yahya, atayekuwa mwenye kusadikisha Neno litokalo 
kwa Allah, na ni bwana na mtawa na Nabii anayetokana na watu wema.) ." 
(Al- ‘Imran: 39). 

Envi Waisilamu: 

Sifa za waumini waliofaulu zimeanzwa na Swala, na kustahiki mirathi 


42 SWALA 


ya (Pepo val Firdaus kunatimia kwa kuihifadhi. Kudumu juu yake ndio sifa 
ya kwanza ya wakirimiwa miongoni mwa watu wa Peponi, pia kuihifadhi ni 
hatima ya sifa zao. 

Allah ameikusanya kheri yote ndani ya swala; kwa kauli fasaha zaidi na 
matamshi machache zaidi; akasema: 

gsi; ii ge ps aó 

{Hakika Swala inazuilia mambo machafu na maovu}. (Al-'Ankabut: 45). 

Hayabaki madoa ya uchafu na uovu pamoja na Swala; inatengeneza sifa 
na tabia, na inazikinga na upotofu, 

Mnao ndani yake matendo mema na sifa tukufu, na anayo mwenye 
kuitekeleza sera njema. imekusanya faida na manufaa aina tofauti, na 
sampuli miongoni mwa mazuri. 


Enyi Waislamu: 

Hakika kuacha Swala na kuichukulia dharau ni katika misiba mikuu na 
aibu mbaya, wala haiachi ila mwenye [kustahiki] adhabu kubwa, na hasara 
na majuto marefu, na mwenye kuikanusha amemuepuka Allah, ametoka nje 
ya duara la Uisilamu, ameharamishiwa kuirithi [Pepo ya] Al-Firdaus, na 
kukirimiwa ndani ya Pepo zenye neema, mashukio yake ni 'saqar' [Moto], 
na ni lipi linakujulisha 'saqar' ni nini?! 

Na yule hatakuwa miongoni mwa watu wa kumsujudia [Allah] Mmoja 
mwenye kuabudiwa, basi Allah atamchoma na Moto; Nabii swala na salamu 
za Allah zimshukie alisema: 

«Hakika Moto utamla binadamu kila kitu isipokuwa athari ya 
kusujudu», 

Na [Nabii] swala na salamu za Allah zimshukie alisema [tena]: 

«Baina ya mtu na baina ya ushirikina na ukafiri ni kuacha Swala», 
imepokewa na Muslim. 

Sheikhul Islaam Allah amrehemu amesema: "Na mtu aliyebaleghe lau 
ataacha kuswali Swala moja tu, miongoni mwa Swala tano [za faradhi], basi 
atatakwa kutubia, endapo atatubia [arudi kuswali, basi ataachwa], laa sivyo 
huuliwa [na kiongozi wa taifa]». Ibnu Al-Qayyim Allah amrehemu 
amesema: "Waislamu hawahitalifiani ya kuwa kuacha Swala ya faradhi 
kusudi ni miongoni mwa madhambi makubwa kabisa, na kuwa dhambi zake 
[jambo hili] mbele ya Allah ni kubwa kuliko dhambi za kuua nafsi, kuiba 
mali, na kuliko dhambi za zinaa, wizi, na kunywa vileo, na kuwa mtu huyu 


CHEO CHA SWALA KATIKA UISILAMU 43 


[anayeacha Swala ya faradhi] amejipeleka katika adhabu va Allah, hasira 
zake, na hizaya kutoka kwake; duniani na akhera", na haachi yeyote Swala 
ila huwa na maisha maovu, na haitekelezi ila hufaulu na hupata [mazuri]. 


'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 

Ka AH ATTN s peh Lath Siia oai y 
{Enyi mlioamini! Rukuuni na msujudu, na muabuduni Mola wenu Mlezi, na 
tendeni mema, ili mfanikiwe}. (Al-Hajj: 77). 

Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Qur'ani tukufu... 


44 SWALA 


HUTUBA YA PILI 


Sifa njema zote anastahiki Allah Aliye juu na mbali kutokana na kuwa 
washirika na mifano, aliyetasika kutokana na kuwa mke na watoto, 
namhimidi Yeye aliyetukuka kwa sababu ya neema zake nyingi. 

Nashuhudia ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, 
hana mshirika Pamoja naye, tena ushahidi uliotakaswa kutokana na uchafu 
wa ushirikina na upotevu, na nashuhudia ya kwamba Nabii wetu 
Muhammad ni mja wake [Allah] na Mtume wake, Nabii na Mtume mteule, 
aliyetumilizwa na rehema na uongofu, swala na salamu za Allah zimshukie 
yeye, watu wake na Masahaba wake; walio viongozi wa uongofu, na miezi 
yenye kung'aa usiku. 


Ama baada ya himdi hii, enyi Waislamu: 

Allah Aliyetukuka amewaamrisha Waumini wote Swala ya jamaa; 
akasema: 

kos za Si is aai 

{Na simamisheni Swala, na toeni Zaka, na rukuuni pamoja na wanao 
rukuu}, (Al-Baqarah: 43). 

Na [Allah] aliyetakasika amewaamrisha nayo Waumini walio kwenye 
jihadi, hata kama wamekabiliana na adui, na Nabii hakumpa udhuru wa 
kutohudhuria Swala ya jamaa chongo aliyekosa wa kumuongoza njia wa 
kudumu naye. 

Kupitia Swala ya jamaa mjinga anajifunza, aliyeghafilika anapata 
ukumbusho, na kwayo Waislamu wanasaidiana katika kumpenda Allah, 
kumuabudu, na kunyenyekea mbele yake, na [kwayo] safu zao [Waumini] 
zinaungana kuwa kitu kimoja. 

Abu Huraira Allah amridhie amesema: "kujaa masikioni mwa 
mwanadamu madini ya risasi ilioyayushwa ni afadhali kwake kuliko aisikie 
[mwito wa Swala]: 'hayya ala sswalaah, hayya alal falaah' kisha asiitikie". 
Na ibnu Al-Qayyim Allah amrehemu amesema: "Sifa sita [kuwa nazo] 
ndani ya Swala ni katika alama za unafiki: Uvivu wakati wa kuiendea, 
kuonyesha watu wakati wa kuitekeleza, kuichelewesha, kuswali bila utulivu, 
uchache wa kumdhukuru Allah ndani yake, na kuiacha jamaa yake". 


Enyi Waisilamu: 

Ni katika ukarimu wa Allah kuwa amezidisha ujira maradufu kwa yule 
atakayehifadhi Swala ya jamaa misikitini; 

Basi «atakaye swali Ishai katika jamaa ni kana kwamba amesimama 


CHEO CHA SWALA KATIKA UISILAMU 45 


nusu usiku (kwa ibada], na atakaye swali Alfajiri katika jamaa ni kana 
kwamba amesimama usiku wote> 

Na «atakayeenda Msikitini asubuhi au jioni; Allah humuandalia 
mashukio yake Peponi kila anapoenda asubuhi au jioni>. 

Na kukamilisha Udhu pamoja na kuwepo machukivu (mfano wa baridi 
kali, kuwepo maumivu mwilini na kadhalika], na wingi wa hatua kwa 
kuenda Misikitini, na kuisubiri Swala baada ya kukamilisha Swala [asitoke 
baada kuswali hadi Swala nyingine iingie]; ni [kama] jihadi ya kulinda 
mipaka, kwayo Allah anawafutia dhambi na kwayo anawanyanyua daraja. 

Na atakayetawadha akakamilisha udhu, kisha akatembea kuenda 
kutekeleza Swala ya faradhi, akaiswali pamoja na jamaa; atasamehewa 
dhambi zake, 

Na atakayetawadha vizuri, kisha akatoka kuenda Msikitini, hakuna 
lililomtoa ila ni Swala tu, [huyo] hatapiga hatua ila atanyanyuliwa daraja na 
atafutiwa dhambi, na atakaposwali hawataacha Malaika kumuombea 
madamu yupo ndani ya sehemu aliyoswali, na kwa kila hatua unayopiga 
unapoenda kuswali ni Sadaka. 

Mazuri haya [ya swala] na mengineo ameahidiwa yule 
atakayeisimamisha Swala (kwa jamaa| pamoja na Waisilamu, basi mhimidi 
Allah aliyetukuka, kule kuwa amekuongoza kupata mazuri haya, na 
akakuhusu miongoni mwa viumbe vyake na mambo mazuri. 


Enyi waja wa Allah: 

Baba mwenye upole wa hakika kwa wanawe, na mwenye rehema 
kikweli kwa jamaa zake: ni yule anayewasaidia juu ya kusimama kuswali; 
basi usitoke nyumbani kwako kwa ajili ya Swala ila na watoto wako wako 
mbele yako, kuliani kwako, kushotoni kwako, na mbavuni mwako, 
wanashindana mbele yako kuenda katika nyumba za Allah na sehemu za 
kuteremka rehema zake. 

Basi mcheni Allah katika Dini yenu kiujumla, na hasa katika Swala 
yenu, kwani amri yake ni adhimu, na shani yake ni kubwa, basi ijieni kwa 
kupenda, na kwa ajili ya kutekeleza amri ya Mola wenu Mlezi. 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na kumsalimia Nabii 
wake... 


46 SWALA 


CHEO CHA SWALA KATIKA DIN 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba msaada, 
tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana na shari za nafsi 
zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, yule ataongozwa na Allah, basi 
hakuna wa kumpoteza, na atakayempoteza hakuna wa kumuongoza, 
nashuhudia ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, 
hana mshirika, na nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na 
Mtume wake, swala na salamu za Allah nyingi zimshukie yeye, watu wake, 
na masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii: 

Basi mcheni Allah - enyi waja wa Allah - haki ya kumcha; kwani 
uchamngu ndio zuri zaidi kati ya mnayoyadhihirisha, na tukufu zaidi kati ya 
mnayoyaficha. 


Enyi Waislamu: 

Amali adhimu zaidi mbele ya Allah ni: Kumpwekesha Allah kwa ibada, 
na mja hajawahi jikurubisha kwa Allah na mfano wa hilo, na utiifu bora 
baada ya tawhidi ni: nguzo ya pili ya Uisilamu [Swala], mna ndani yake 
Utajo wa Allha, kumuadhimisha, kumdhalilikia na kumnyenyekea, Allah 
aliita imani; akasema: 

PAKA 
{Na Allah hakuwa mwenye kuipoteza Imani yenu }. (Al-Baqarah: 143). 

Nayo ni nguzo na tegemeo la Uisilamu, na ni sifa ya kwanza ya 
wachamngu katika Kitabu cha Allah baada ya sifa ya imani ya kuamini 
ghaibu, na ni utulivi wa jicho la Nabii swala na salamu za Allah zimshukie, 
na alikuwa akiwatuma nayo wajumbe wake katika miji, [Mtume] swala na 
salamu za Allah zimshukie alisema kumuambia Muadh Allah amrehemu: 

<Basi liwe la kwanza kuwalingania nalo: ni kumuabudu Allah 
mwenye Ushindi na ukubwa; wakwisha kumtambua Allah, basi 
wajulishe kuwa Allah amewafaradhishia Swala tano katika mchana 


l Ilitolewa siku ya ijumaa, tarehe ishirini na saba, mwezi wa Jumaadal ulaa, mwaka wa 
elfu moja mia nne na thalathini na tano, ndani ya Msikiti wa Mtume swala na salamu za 
Allah zimshukie. 


CHEO CHA SWALA KATIKA DINI 47 


wao na usiku wao>, wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea, na 
Mtume swala na salamu za Allah zimshukie alikuwa jambo la kwanza 
analolishuritisha baada ya tawhidi ni kusimamisha Swala; kwa sababu hiyo 
ndio kichwa cha ibada za kiwiliwili, na wasia wake kwa umma wake 
mwisho wa maisha yake: 

«{Hifadhini] Swala! (Hifadhinij Swala! Na [chungeni haki za] 
waliomilikiwa na mikono yenu ya kiume; , imepokewa na Ahmad. 

Atakayeikamilisha atakuwa amesimama kutekeleza Dini yake, na 
atakaveipoteza atakuwa kwa mengine [kati ya wajibu wa Dini] ni mwenye 
kupoteza zaidi, nayo ni amani kwa yule aliyekuwa mshirikina kabla kisha 
akasilimu: 

Kua TES E551 ista; A LAs IZE ob 

(Lakini wakitubu, wakasimamisha Swala, na wakatoa Zaka, basi 
waachilieni). (At-Taubah: 5). 

Nayo ni kinga va damu na mali, [Nabii] swala na salamu za Allah 
zimshukie alisema: 

«Nimeamrishwa kuwapiga vita watu hadi washuhudie va kwamba 
hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah, na kuwa Muhammad ni Mtume 
wa Allah, na wasimamishe Swala, na watoe Zaka; basi pindi wakifanya 
hayo watakuwa wamekinga damu zao na mali yao isipokuwa kwa haki 
ya Uisilamu, na kuwahesabu ni juu ya Allah>, wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea, na ni yenye kuwajibisha undugu katika Dini: 

Ki ai E Sies GLEN 26 LE ob 
{Kama wakitubu na wakasimamisha Swala na wakatoa Zaka, basi ni ndugu 
zenu katika Dini}. (At-Taubah: 11). 
Na kwa ajili ya ukubwa wa cheo chake, na kutofautiana kwake na amali 
zilizobaki: ndio Allah aliiwajibisha kwa Manabii na Mitume wake, 
akamteremshia Ibrahim, Is-haaq na Ya'qub amri ya kuisimamisha; akasema: 
ES y gasy os Ju atei 
{Na tukawafunulia watende kheri, na washike Sala, na watoe Zaka}, (Al- 
Anbiva': 73). 
Na Ibrahim salamu zimshukie alimuomba Mola wake kizazi cha 
miongoni mwa wenye kusimamisha Swala, na Allah alimsifu Ismail salamu 
zimshukie kwa kuwa na hamu nayo; akasema: 


48 SWALA 


days 2055 Le OÉ; SS A Abi Ab tise 
{Na alikuwa akiwaamrisha watu wake Swala na Zaka, na alikuwa mbele ya 
Mola wake Mlezi ni mwenye kuridhiwa}. (Maryam: 55). 
Na faradhi ya kwanza aliyoifaradhisha Allah kwa Musa baada ya 
tawhidi ni: Kusimamisha Swala, [Allah] akamzungumzisha nazo [Tawhidi 
na Swala] Musa bila ya ukati: 


II sh SEE CI WaT bf uf sib 
{Hakika Mimi ndiye Allah. Hapana apasaye kuabudiwa ila Mimi tu. Basi 
niabudu Mimi, na usimamishe Swala kwa ajili ya kunikumbuka}, (Twaha: 
14). 
Na Allah aliwafunulia hilo Musa na Haaruun salamu ziwashukie, 
wawaamrishe kaumu yao hilo [la kusimamisha Swala]: 


z 
o £ 


gA ia a id-8, (SZ BS ian SAE IGS Ol atl saż Giy 

{Na tukampelekea Musa na ndugu yake wahyi kwamba: Watengenezeeni 
majumba watu wenu katika Misri na zifanyeni nyumba zenu ndio mahali pa 
ibada, na msimamishe Swala} (Yunus: 87). 

Na Zakariyya salamu zimshukie alikuwa ni mwenye kudumu juu ya 
kuitekeleza: 

dAl o Lad SE 555 KID ssp 

{Basi Malaika wakamnadi hali kasimama akisali ndani sehemu yake ya 
ibada} ( Al- Imran: 39). 

Daud swala na salamu zimshukie alikuwa mpenzi wa Swala, akisimama 
thuluthi ya usiku kuswali, na kaumu ya Shu’ayb walipoona kuwa Nabii wao 
[Shu’ayb salamu zimshukie] anawalingania katika Tawhidi na kuadhimisha 
Swala, walisema kumuambia: 


SPs ucla 28 of JEĦU su BI ol avs alc 
{Ni sala zako ndizo zinazokuamrisha [utuamrishe] tuyaache waliyokuwa 
wakiyaabudu baba zetu, au tuache kufanya tupendavyo katika mali zetu?}. 
(Hud: 87). 
Na Isa salamu zimshukie aliizungumza [Swala] hali yeye bado yumo 
katika mlezi: 
465 E23 SIH BLOG aoi 


{Na ameniusia Swala na Zaka maadamu ni hai}, (Maryam: 31). 


CHEO CHA SWALA KATIKA DINI 49 


Allah aliwasifu Manabii swala na salamu ziwashukie akasema: 
Ey NI SAH Sails agile (B yp 
{Wanaposomewa Aya za Mwingi wa Rehema huanguka kusujudu na 
kulia}, (Maryam: 58). 


Na ves wana wa Israili ahadi yai SENA GU 


ARE ġe 


giai B 


{Na kwa hakika Allah alichukua ahadi kwa wana wa Israili, na tukawateulia 
kutokana nao wakuu kumi na mbili. Na Allah akasema: Kwa yakini Mimi ni 
pamoja nanyi kama mkiswali). (Al-Maidah: 12). 

Na Luqman alimuusia mwanawe, akasema kumuambia: 


ana 
(Ewe mwanangu! Simamisha Swala}, (Luqman: 17). 
Na [Allah] aliyetakasika aliamrisha umma zilizokuwa kabla yetu, 
akasema: 
KIA IIIA YA 
(Nao hawakuamrishwa ila wamuabudu Allah kwa kumtakasia Dini, 
wawe waongofu, na wasimamishe Swala). (Al-Bayyinah: 5). 
Na (Allah) aliyetukuka alimuamrisha Nabii wetu Muhammad swala na 
salamu zimshukie, akasema kumuambia: 


ia ia ib 
(Na simamisha Swala katika ncha mbili za mchana na nyakati za usiku 


zilizo karibu na mchana} ,( Hud: 114). 
Na akasema kuambia umma huu: 
kisi skp 
(Na simamisheni Swala ).( Al-Baqarah: 43). 

Tumeamrishwa navo katika hali va hofu na amani, tukiwa safarini na 
mjini, hali ya uzima na ugonjwa, wala [uwajibu wa Swala] hauanguki kwa 
mukallaf kwa hali vovote, ila kwa alive na hedhi na damu va uzazi, na mtoto 
huamrishwa kuitekeleza akifika miaka saba, na huchapwa kwa kuiwacha 
afikapo miaka kumi, na alikuwa [Mtume] swala na salamu «akichukia 
kulala kabla ya Swala ya ishai - ili asilale ikampita -, na akichukia 


50 SWALA 


kuzungumza baada yake - ili kukesha kusije kumtia uzito kuiteleza (va 
alfajiri| -> wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. Allah aliwasifu waja 
wake waumini na sifa, alizianza na (sifa ya kuswali] Swala: 


KI Na ch all a Oii a 5y 
{Hakika wamefanikiwa Waumini * Ambao ni wanyenyekevu katika Swala 
zao}, (Al-Mu'minun: 1-2). 
na akazihitimisha na Swala: 
kO JU ao Ue TA aliy 
{Na ambao Sala zao wanazihifadhi). (Al-Mu'minun: 9). 

Nayo ni amali ipendezayo kwa Allah, Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie aliulizwa: 

«Ni amali gani inayopendeza zaidi kwa Allah? Akasema: Swala kwa 
wakati wake, ikasemwa: kisha ni gani? [Nabii] Akasema: Kisha ni 
kuwatenda wema wazazi wawili», wameafikiana Bukhari na Muslim 
kuipokea. Ibnu Hajar Allah amrehemu amesema: <Kusubiri juu ya 
kuhifadhi Swala na kuzitekeleza ndani ya wakati wake, na kuhifadhi utenda 
wema kwa wazazi wawili, ni mambo ya lazima yenye kujikariri na kudumu, 
hasubiri katika kuchunga amri ya Allah ndani ya mambo haya isipokuwa 
Asswiddiquun' [Waumini wa kweli kabisa]». 

Allah kaihusu baina ya ibada zote kwa kuifaradhisha juu ya mbingu, na 
(katika kuifaradhisha] kamzungumzisha Nabii wetu Muhammad swala na 
Salamu za Allah zimshukie bila ya ukati, nazo ni tano kiidadi, lakini ni 
hamsini kiujira, na haikubaliwi ila kwa twahara ya kiwiliwili, mavazi na 
sehemu [unaposwali], na inakatazwa kutaharaki, kula na kuzungumza ndani 
yake, na hilo (la kukatazwa havoj halipatikani katika ibada nyenginezo; kwa 
kuwa mja anapokuwa ndani yake huwa anazungumza kwa ukaribu na Mola 
Mlezi aliye Mkubwa kabisa, basi hapaswi kuchanganya jambo la 
kuzungumza na aliye adhimu na mambo mengine, na Allah yupo mbele ya 
uso wa anayeswali, na mja huwa karibu zaidi sana na Mola wake wakati 
amemsujudia. 

Kuitekeleza ni katika sababu za kuingia Peponi, na kuuona Uso wa 
Allah Mkarimu, [Nabii] swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<Hakika mtamuona Mola wenu Mlezi kama mnavouona huu mwezi, 
hamtadhuriana katika kuuona [wakaona baadhi bila wengine] wala 
hamtapata tabu [kwa kusongamana], basi mkiweza msishindwe kuswali 


CHEO CHA SWALA KATIKA DINI 51 


kabla ya kuchomoza jua (Swala va Al-Fajiri| na kabla ya kuchwa kwake 
[Swala ya Alasiri) basi fanyeni», wameafikiana Bukhari na Muslim 
kuipokea. Ibnu Rajab Allah amrehemu amesema: "[Neema] ya juu zaidi 
ndani ya Pepo ni kumuona Allah, na amali tukufu zaidi za duniani ni (Swala 
ya| Alfajiri na Alasiri; basi kwa kuzihifadhi (Swala hizi| inatarajiwa kuingia 
Peponi na kumuona Allah ndani yake ". 

Ujira wake [Swala] hata kabla ya kuitekeleza ni mkubwa; kwani udhu 
unafuta dhambi, 

na «anayeenda Msikiti asubuhi au jioni; Allah humuandalia 
mashukio Peponi kila anapoenda wakati wa asubuhi au jioni», 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea, 

Na kila hatua unayopiga kuenda kuswali ni amali njema, na 
inakunyanyua daraja mbele ya Allah, na hatua ya pili inakufutia ovu. 

Na Malaika humuombea aliyeingia Msikitini wakisema: 

«Ewe Allah msamehe, ewe Allah mrehemu; [huendelea 
kumuombea| madamu hajavunja udhu>, wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea. 

Na pamoja na dua za Malaika kwa mwenye kuingojea Swala, 
huandikiwa yumo ndani ya Swala kwa muda wote anaosubiri Swala, na 
akiwa ndani ya Swala anaingia katika vipindi vya msamaha: 

«Ambaye kusema kwake amiin kutaafiki kusema amiin kwa 
Malaika, atasamehewa dhambi zake zilizotangulia>, wameafikiana 
Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na Dhikri ya baada ya kuitekeleza [Swala] inafuta dhambi; basi 
atakayemsabihi Allah na akamhimidi mara thalathini na tatu baada yake, na 
akaleta takbira thalathini na nne; atasamehewa dhambi zake zilizotangulia, 

Na atakayeimarisha Misikiti ya Allah kwa kuswali ndani yake pamoja na 
kuwa na uchamngu, atakuwa miongoni mwa waumini, (Allah) aliyetakasika 
amesema: 

GAA ply AS osc al gate Go Aa pas Li 
{Hakika wanaoamirisha misikiti ya Allah ni wale wanaomuamini Allah, na 
Siku ya Mwisho, na wakasimamisha Swala}, (At-Taubah: 18). 

Na «atakaye swali ishai katika jamaa, basi ni kama aliye swali usiku 
wote», imepokewa na Muslim. 

Nayo ni mlango mkubwa wa msamaha ndani ya muda mchache, Nabii 


52 SWALA 


swala na salamu za Allah zimshukie aliushabihisha na mto; akasema: 

«Mnaonaje lau mto unapita katika mlango wa mmoja wenu, anaoga 
ndani yake kila siku mara tano, je kutabakia kitu katika uchafu wake? 
Wakasema: Hakutabakia kitu katika uchafu wake, akasema: basi hilo ni 
mfano wa Swala tano, Allah anafuta kwazo dhambi>, wameafikiana 
Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na Nabii swala na salamu za Allah zimshukie: 

«Hakuna mtu yeyote Muisilamu atakaveingiliwa na Swala ya 
faradhi, basi akaboresha udhu wake, unyenyekevu wake na rukuu 
yake; ila itakuwa (Swala hiyo| ni yenye kufuta dhambi za kabla yake, 
madamu hajafanya ovu kubwa, na [hali] hii ni katika maisha yote», 
imepokewa na Muslim. 

Na manufaa yake ya kidunia hayahesabiki: ni yenye kuleta maisha bora, 
yenye kufungua riziki, yenye kuisahilisha [riziki], na mwisho mwema 
unapatikana kwa a yake; [Allah] aly ashe 

Yi kai, Bis iż Ti Hes Y (gle peel shall ahi jis 
(Na waamrishe watu wako kuswali, na uendelee mwenvewe kwa havo. Sisi 
hatukuombi wewe riziki, bali Sisi ndio tunakuruzuku. Na mwisho mwema 
ni kwa mchamngu). (Twaha: 132). 

Ni yenye kukinga shari, yenye kuita kila kheri; [Mtume] swala na 
salamu za Allah zimshukie alisema: 

«atakayeswali [Swala ya] asubuhi basi atakuwa katika amani na 
ulinzi wa Allah>, imepokewa na Muslim. 

Ibnu Al-Oayyim Allah amrehemu amesema: "Na Swala ina athari ya 
ajabu katika kukinga na shari, hasa hasa inapopewa haki yake miongoni 
mwa kuikamilisha kwa dhahiri na siri, basi haijawahi patikana kinga ya 
shari za dunia na akhera, wala kuvutwa mazuri yake kama vile 
vanavvopatika hayo kupitia Swala", akasema [tena ibnu Al-Qayyim]: "Na 
inayo [Swala] athari ya ajabu katika kuhifadhi afya ya mwili na moyo, na 
kuhifadhi nguvu zao, na kukinga (mwili na moyo| kutokana na mambo 
mabaya, wala hawajawahi tahiniwa watu wawili kwa ulemavu, au ugonjwa, 
au msiba, au balaa, isipokuwa mwenye kuswali kati yao huwa na sehemu 
chache ya hayo, na mwisho wake unakuwa na salama zaidi". 

Na balaa haijawahi ondolewa kama vile inavyoondolewa na Tawhidi na 
Swala, Allah alimuokoa Yunus salamu zimshukie tumboni mwa samaki 


CHEO CHA SWALA KATIKA DINI 53 


kwa ajili ya Swala: 
Ka ai ia ui 5 OS SI SE 
(Na isingelikuwa ya kwamba yeye alikuwa ni miongoni mwa 
wanaomtakasa (Allah kwa Swala] * Bila ya shaka angelikaa tumboni 
mwake mpaka siku ya kufufuliwa}, (As-Swaaffaat: 143-144). 
Na Daud salamu zimshukie alitahiniwa, basi hakupata pakukimbilia na 
toba yake na kuomba msamaha ila [ndani ya] Swala: 


Ka USL 383 3; FAG 
(Basi akamwomba msamaha Mola wake Mlezi, na akaanguka kusujudu 
na kutubia} ,( Swad: 24). 


Na pindi Allah alipotaka kumtahini Marvam salamu zimshukie, azae bila 

va kuwa na mume, alimuamrisha kuswali; ili jambo hilo liwe jepesi kwake: 
KS a h sah g IA. 

{Ewe Maryamu! Mnyenyekee Mola wako Mlezi na usujudu na urukuu 
pamoja na wanao rukuu}. (Al- Imran: 43). 

Na [Mtume] swala na salamu zimshukie alikuwa anapofikwa na jambo 
zito akikimbilia katika Swala. 

Allah ameamrisha Waumini kutaka msaada kupitia Swala katika hali zao 


zote: 
AWA a di yah jat iii gal ete 

{Enyi mlioamini! Takeni msaada kwa subira na Swala. Hakika Allah yu 
pamoja na wanaosubiri} (Al-Baqarah: 153)., 

Pindi tunapokumbwa na hamu ya jambo la dunia tunakimbilia kwa 
Swala ya 'istikhaarah', na pindi mwendo wa dunia unapobadilika [kupatwa 
kwa jua au mwezi] tunakimbilia kwa Swala ya 'Kusuuf, na wakati wa 
furaha tunamsujudia Allah kwa kumshukuru aliyotupa, 

Na ulikuwa mlango mkuu wa Nabii swala na salamu za Allah zimshukie 
katika kushukuru ni Swala, basi alikuwa anaposwali [usiku] husimama hadi 
miguu yake ifure, Aisha Allah amridhie amesema: 

«Kwa nini unafanya hivi ewe Mtume wa Allah na hali ushasamehewa 
dhambi zako zilizotangulia na zitakazokuja? [Mtume] akasema: Basi hivi 
nisipende kuwa mja mwenye kushukuru», wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea. 

Na akhera Swala itazitangulia amali zote zilizobaki, na itąkuwa ndio ya 


54 SWALA 


kwanza atakavohesabiwa mja siju va Kivama, 

Na Swala ni katika sababu za kusuhubiana na Nabii swala na salamu za 
Allah zimshukie siku va Kivama, Mtu mmoja alimujia Nabii swala na 
salamu za Allah zimshukie, akasema: 

«Nakuomba kusuhubiana nawe Peponi, [Mtume] akasema: Basi nisaidie 
juu ya nafsi yako kwa kukithirisha sujudu>, imepokewa na Muslim. 

Na Waumini watatofautiana na wanafiki kwa sijida; pindi Waumini 
watakapomuona Mola wao Mlezi [siku ya Kiyama] watapomoka 
kumsujudia, na wanafiki watakapotakwa kusujudu hawataweza, iwe ni 
adhabu kwao, (Allah) aliyetakasika amesema: 

KA Mu LERS GU oé ALES Fp 
(Siku utakapowekwa wazi Mundi (wa Allah usiofanana na chochote), na 
wataitwa kusujudu, lakini hawataweza), (Al-Oalam: 42). 

Na lau Muisilamu ataingia Motoni kwa dhambi, basi Moto hautagusa 
shehemu zake za kusujudia. 

Nayo ni faradhi adhimu Allah kaifanva kuwa alama [ya kutofautisha] 
baina ya ukafiri na imani; [Mtume] swala na salamu zimshukie alisema: 

<Baina ya mtu na baina ya ushirikina na ukafiri ni kuacha Swala>, 
imepokewa na Muslim, 

Na [Allah] alivetakasika amewaahidi Jahanamu wale wenye kuipoteza; 
akasema: 


YA 3585 WI e151 ĠIE tes ba IS 
(Lakini wakaja baada yao walio wabaya, wakaacha Sala, na wakafuata 


matamanio. Basi watakuja kuta malipo ya ubava), (Maryam: 59). 

Na makafiri wataambiwa: 

godai 5: B NIG 2 GAL b aS SI, bb 

(Ni nini kilicho kupelekeni Motoni? * Waseme: Hatukuwa miongoni 
waliokuwa wakisali }. (Al-Muddathiir: 42-43). 

Umar ibnul Khattwaab Allah amridhie amesema: "Yule ambaye 
ameacha Swala hana sehemu yoyote katika Uisilamu". 

Na baada ya haya yaliotangulia, enyi Waisilamu: 

La wajibu juu ya kila mwenye akili aliyebaleghe ni ahifadhi Swala, na 
awaamrishe nayo watu wake, ni hii ndio njia ya Manabii salamu 
ziwashukie; kwani hiyo ni yenye kumridhisha Mola Mlezi, ni yenye kufuta 


CHEO CHA SWALA KATIKA DINI 55 


dhambi, ni yenye kunyanyua daraja, ni yenye kukusanya kheri, na ni yenye 
kukataza kila shari, ndani yake mna kutengea kwa hali iliopo na mwisho, 
kuafikiwa, utulivu wa fikra, maisha makunjufu, baraka ya mali, utulivu wa 
nyumba na kuwa wema kwa kizazi. 


'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 
ete Ee > We eyed 2 So cote UP Ls 1 >i , vara) ey at 
Egia OS áll ols ól l ole Jel Gee edt eal 34) AWA silġ 
(Shika Sala jua linapopinduka mpaka giza la usiku, na Qur'ani ya al fajiri. 


Hakika Qur'ani va alfajiri inashuhudiwa [na Malaika] daima} (Al-Isra: 78). 


Allah anibarikie mimi na nvinvi katika Qur-ani tukufu... 


56 SWALA 


HOTUBA YA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na shukrani 
zote anastahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, na nashuhudia ya 
kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake hana mshirika; ili 
kuadhimisha shani yake, na nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad 
ni mja Wake (Allah) na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Enyi Waisilamu: 

Allah amewajibishia wanaume kutekeleza Swala ya jamaa Misikitini, 
(Allah) aliyetakasika amesema: 

EEMI 
(na mrukuu pamoja na wanaorukuu) (Al-Baqarah: 43). 

Na Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alitaka kuchoma nyumba 
za wanaoacha kuswali jamaa, akasema: 

«Hakika Swala nzito zaidi kwa wanafiki ni Swala ya Ishai na Swala 
ya Alfajiri; na lau wanajua yaliomo ndani yake [Swala mbili hizi] 
wangezijia hata kama ni kwa kutambaa, na hakika nilitaka niamrishe 
Swala isimamishwe, kisha nimuamrishe mtu awaswalishe watu, kisha 
niondoke wakiwa pamoja nami watu waliobeba matita ya kuni, 
kuwaendea watu wasioshuhudia Swala [ya jamaa], niwachomee moto 
nyumba zao», wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea, 

Wala Nabii hakumruhusu yule mtu chongo, aliyekosa wa kumuongoza 
[njia] kuacha Swala ya jamaa; bali alisema kumuambia: 

«Je unasikia mwito wa Swala? Akasema: Ndio, [Nabii] akasema: Basi 
uitikie», imepokewa na Muslim. 

Basi Tuikimbilieni tuikimbilieni Swala ya jamaa! Kwani ni nuru ya uso, 
na ni dalili ya imani, na kwayo unapatikana ukunjufu wa kifua, na ujuu wa 
cheo. 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na kumsalimia Nabii 
wake... 


UWAJIBU WA SWALA YA JAMAA 57 


UWAJIBU WA SWALA YA JAMAA! 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamuhimidi, tunamuomba msaada, 
tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana na shari za nafsi 
zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, yule ataongozwa na Allah, basi 
hakuna wa kumpoteza, na atakaye mpoteza hakuna wa kumuongoza, 
nashuhudia ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, 
hana mshirika, na nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na 
Mtume wake, swala na salamu za Allah nyingi zimshukie yeye, watu wake, 
na masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii: 
Basi enyi waja wa Allah mcheni Allah haki ya kumcha, na mchungeni 
(chungeni amri zake na makatazo yake] katika siri na minong'ono. 


Enyi Waislamu: 

Allah ameamrisha viumbe vyake kumtakasia ibada; basi haikubaliwi 
amali bila ya Tawhidi, na [Allah] alivetakasika alifuatisha ibada baada ya 
kutaja jambo la kumfanyia Yeye Tawhidi, na akakithirisha kulitaja hilo, 

Na akaamrisha nalo Mitume; akasema kumuambia Musa salamu 
zimshukie: 


goaa als 
(na simamisha swala kwa ajili ya kunitaja na kunikumbuka Mimi) 
(Twaha: 14) 
Na Isa salamu zimshukie alisema: 
AA AIL gS hyp 
{Na ameniusia Swala na Zaka maadamu ni hai}, (Maryam: 31). 


Na Ibrahim salamu zimshukie alimuomba Mola wake Mlezi awe 
Yeye na kizazi chake ni miongoni mwa wenye kuitekeleza: 


UE gist WA Gites ee RS al 
CSS wi IN iaig 


{Mola wangu Mlezi! Nijaalie niwe mwenye kushika Sala, na katika dhuriya 


l Imetolewa siku ya Ijumaa, tarehe nne ya mwezi wa Shaabani, mwaka elfu moja, mia nne 
na thalathini na moja hijria, ndani ya Msikiti wa Mtume swala na salamu za Allah 


zimshukie. 


58 SWALA 


zangu pia, ewe Mola wetu) (Ibrahim: 40). 
Na (Allah) alimsifu Ismail salamu zimshukie kule kuwaamrisha watu 
wake nayo: 


(na alikuwa akiwaamrisha watu wake Swala), (Maryam: 55). 
Nayo ni ahadi aliyoichukua Allah juu ya umma zilizotangulia: 


Bi VY XS T Get cos Ghee UIST > 


laisse Hiss GS, wali gall oy Gay l add; 
{Na tulipofunga agano na Wana wa Israili: Hamtamuabudu yeyote ila 
Allah; na muwafanyie wema wazazi na jamaa na mayatima na masikini, na 
semeni na watu kwa wema, na simamisheni Swala} (Al-Baqarah: 83). 
Nayo ni miongoni mwa wasia wa Luqman kwa mtoto wake, 


Lal si GOP 
{Ewe mwanangu simamisha Swala} (Luqman: 17). 
Na umeamrishwa umma huu kuihifadhi 


daat ó iis Ai A oai Je bass 
{Zilindeni Swala, na hasa Swala ya katikati, na simameni kwa ajili ya Allah 


nanyi ni wenye kunyenyekea}, (Al-Baqarah: 238). 
Na wanawake waliamrishwa kuitekeleza: 
ERI agi Glan gafy 
{na simamisheni Swala na toeni Zaka}, (Al-Baqarah: 238). 

Nayo ni miongoni mwa misingi ya Imani; Nabii swala na salamu 
zimshukie alisema kuwaambia kundi la [kabila la] Bani AbdilQays: 

«Je mnajua ni nini kumuamini Allah? Ni kushuhudia kuwa hapana 
apasaye kuabudiwa ila Allah, na kuwa Muhammad ni Mtume wa 
Allah, kusimamisha Swala na kutoa Zaka», wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea, 

Na cheo chake katika Dini ni baada ya Shahada mbili, na Mtume swala 
na salamu za Allah zimshukie alikuwa akiiamrisha mwanzoni mwa 
ulinganizi wake, 'Hiraqlu' [mfalme wa warumi] alisema kumuambia Abu 
Sufyani: «Ana waamrisha nini? Yaani: Mtume swala na salamu za Allah 
zimshukie, Abu Sufyani akasema: nikasema kujibu: Anatuamrisha Swala, 
Zaka, kuunga kizazi na kujizuia [kutokana na mambo duni na ya aibu]», 


UWAJIBU WA SWALA YA JAMAA 59 


wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Nayo ni amali inayopendeza zaidi kwa Allah; Nabii swala na salamu za 
Allah zimshukie aliulizwa: 

<Ni amali gani inapendeza zaidi kwa Allah? Akasema: Ni Swala kwa 
wakati wake>, wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na ilihusiwa baina ya ibada zote kwa kufaradhishwa mbinguni, basi 
hakushuka nayo ardhini Malaika; bali Allah alimzungumzisha Nabii wetu 
Muhammad swala na salamu zimshukie [wakati anamfaradhishia Swala] 
bila ya ukati [wa Malaika], [Mtume] swala na salamu zimshukie alisema: 

<Kisha nikapelekwa katika 'Sidarat Al-Muntahaa' (Mkunazi Ulio 
katika mbingu ya saba), basi Allah akanifunulia alionifunulia, 
akanifaradhishia Swala hamsini ndani ya kila mchana na usiku>, 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Cheo chake kimeadhimishwa, ikafaradhishwa Swala hamsini, kisha 
ikapunguzwa hadi tano kiidadi, na ikabakia hamsini kithawabu. 

Masahaba waliipenda, wakawa wanaitekeleza hata katika sehemu 
ngumu zaidi; Jaabir Allah amridhie amesema: <Tulipigana vita pamoja na 
Mtume wa Allah swala na salamu zimshukie na watu (miongoni mwa 
makafiri|, wakatupiga vita vikali, washirikina wakasema: hakika itaiwajia 
Swala, ambayo inapendeza zaidi kwao kuliko watoto wao...>, imepokewa na 
Muslim. 

Na [Masahaba] walimpa Mtume 'bai-ah' juu yake (kuisimamisha Swala), 
Jarir ibnu Abdillah amesema: <Nilimpa Mtume swala na salamu za Allah 
zimshukie 'bai-ah' juu ya kusimamisha Swala, kutoa Zaka, na kumnasihi 
kila Muisilamu>, wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Swala ni usaidizi bora katika mambo ya kidini na dunia; inampamba mtu 
na tabia njema, na inamkomesha na machafu na maovu, ni yenye kufuta 
makosa na madhambi, Nabii swala na salamu za Allah zimshukie 
aliifananisha na mto unaotembea wenye kuondosha uchafu (hili 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea). Inamuhifadhi mja kutokana na 
shari na mangamivu makubwa; (Mtumel swala na salamu za Allah 
zimshukie alisema: 

<atakaye swali [Swala ya] asubuhi basi atakuwa katika amani na 
ulinzi wa Allah>, imepokewa na Muslim. 

Inamuondoshea mja misiba, fitina, maafa na yenye kuleta aibu; (Allah) 
aliyetakasika amesema: 


60 SWALA 


lish pay Lech 
{Na takeni msaada kupitia Subira na Swala} ,( Al-Baqarah: 45). 
Ibnu Kathiir Allah amrehemu amesema: "Swala ni usaidizi mkubwa juu 
ya kukita katika jambo [la Dini]». 
[Swala] Inafungua milango ya riziki na kuisahilisha; [Allah] 
aliyetakasika amesema: 


kisba BAG bil É oad g Lat 26 sis ILI sp 
(Basi Malaika wakamnadi hali kasimama akiswali ndani va chumba chake 


cha ibada: Hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria Yahya}, (Al-Imran: 39). 
Na alisema kuhusu Maryam salamu zimshukie: 
463, ease ii ġie Jos By 
(Kila mara Zakariva alipoingia chumbani kwake alimkuta na vvakula) (Al- 
Imran: 37). 

Inautia mwili nguvu na inakikunjua kifua; pindi mja anapoamka na 
kumtaja Allah, kisha akatawadha na kuswali rakaa mbili: 

<Basi atakuwa - siku yake ile - mchangamfu mwenye nafsi nzuri>, 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Nabii swala na salamu za Allah zimshukie ameisifu kuwa ni nuru; 
akasema: 

<Na Swala ni nuru>, imepokewa na Muslim. 

Nayo ni miongoni mwa yenye kuwajibisha kuingia Peponi na kupata 
daraja za juu ndani yake; Thawbani Allah amridhie alimuuliza Nabii swala 
na salamu za Allah zimshukie akasema: 

<Nijulishe amali ambayo Allah atanitia nayo Peponi - au alisema: amali 
ipendezavo zaidi kwa Allah -? [Mtume] akasema: Jilazimishe kumsujudia 
Allah sana, kwani wewe haumsujudii Allah sijida moja isipokuwa Allah 
hukunyanyua kwayo daraja, na hukufutia kwayo dhambi>, imepokewa 
na Muslim. 

Swala ni katika sababu za kusuhubiana na Nabii swala na salamu za 
Allah zimshukie ndani ya Pepo; Rabii'a ibnu Ka'b Allah amridhie amesema: 

<Mtume wa Allah swala na salamu zimshukie aliniambia: omba. Basi 
nikasema: Nakuomba kusuhubiana nawe ndani ya Pepo. Akasema: Au 
isiokuwa hilo? Nikasema: Ni hilo tu. Akasema: Basi nisaidie juu ya nafsi 
yako kwa wingi wa kusujudu>, imepokewa na Muslim. 


UWAJIBU WA SWALA YA JAMAA 61 


[Swala] ilikuwa ndio utulivu wa jicho la Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie, na [Mtume] akaifanya ndio wasia wake wa mwisho wa maisha 
yake; Anas Allah amridhie amesema: 

<Ulikuwa wingi wa wasia wake [Mtume] swala na salamu za Allah 
zimshukie pindi alipofikwa na mauti ni (kauli vakej: (Nawausia kuhifadhi| 
Swala! Na yale yaliomilikiwa na mikono yenu ya kiume!>, imepokewa 
na Ahmad. 

Fadhila zake ni nyingi, na aina za manufaa yake ni nyingi, Nabii swala 
na salamu za Allah zimshukie alisema kuihusu: 

«Na lau wanajua yaliomo ndani yake [Swala ya Alfajiri na Ishai] 
wangezijia hata kama ni kwa kutambaa>, wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea. 

Imefaradhishwa kwa kila Muisilamu kuitekeleza popote pale alipo na 
kwa hali yoyote ile; [Mtume] swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

«Na ardhi yote imefanywa kwangu kuwa ni Msikiti (sehemu 
ninayoweza kuswali] na twahara (sehemu ninayoweza kujitwahirisha kwa 
kutayamamu), basi mtu yeyote ataingiliwa na Swala, ataswali popote 
alipo>, wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na Uisilamu umeifanya [Swala] ndio mizani (va kutafautisha] baina va 
Uisilamu na ukafiri;Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<Baina ya mtu na baina ya ushirikina na ukafiri ni kuacha Swala>, 
imepokewa na Muslim. 

Umar ibnul Khattwaab Allah amridhie amesema: "Hana Uisilamu yule 
ambaye hakuswali', na ibnu Mas-uud Allah amridhie amesema: "aliyeacha 
Swala basi hana Dini". 

Na kuitekeleza ndani ya wakati wake ni jambo la wajibu; [Allah] 
aliyetakasika amesema: 

YA 58g Shs SMT ai Last anal ĠIE. pass bye iy 
(Lakini wakaja baada vao walio wabava, wakaacha Swala, na wakafuata 
matamanio. Basi watakuja kuta malipo va ubava). (Marvam: 59). 

Umar ibn Abdul-Aziz Allah amrehemu amesema: "Kuiacha kwao 
haikuwa ni kuiacha kabisa, lakini waliacha wakati wake | yaani: wakiitoa nje 
ya wakati wake]", 

Is-haag ibnu Raahooyah Allah amrehemu amesema: "Rai ya wenye 
elimu - kutoka enzi za Mtume swala na salamu za Allah zimshukie hadi leo 


62 SWALA 


hii -: ni kuwa aliyeacha Swala kimakusudi pasina udhuru hadi wakati wake 
utoke ni kafiri». 

Allah amewajibisha kuitekeleza ndani ya Nyumba [Misikiti] za Allah 
kwa jamaa; bali Nabii swala na salamu za Allah zimshukie hakumpa udhuru 
wa kutoiijia [Swala Msikitini] hata yule aliyekosa macho; 

<Alikuja chongo kwa Nabii swala na salamu za Allah zimshukie, 
akasema: Ewe Mtume wa Allah! Hakika mimi ni kipofu, sina wa 
kuniongoza kuja Msikitini. Mtume swala na salamu za Allah zimshukie 
akasema: Je unasikia mwito wa Swala? Akasema: Ndio, [Nabii] akasema: 
Basi uitikie>, imepokewa na Muslim. 

Na [Mtume] swala na salamu za Allah zimshukie akasema: 

<Hakika nilitaka niamrishe Swala isimamishwe, kisha nimuamrishe 
mtu awashwalishe watu, kisha Niondoke wakiwa pamoja nami watu 
waliobeba matita ya kuni, kuwaendea watu wasioshuhudia Swala (va 
jamaa], niwachomee moto nyumba zao», wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea. 

Na katika riwaya nyingine: 

<Lau majumbani kusingekuwa na wanawake na watoto (ambao si 
wajibu kwao Swala ya jamaa|>, imepokewa na Ahmad. 

Ibnu Hajar Allah amrehemu amesema: <Hadithi hii iko wazi kabisa 
kuwa Swala ya jamaa ni faradhi ya kila mmoja; sababu lau ingekuwa ni 
sunnah hangemtishia kumchoma moto aliyeiacha, na lau ingekuwa faradhi 
ya kutoshelezana [ambayo lau wataifanya baadhi, basi baadhi wengine 
hawatapata dhambi kuiacha] basi ingekuwa ishapatikana [ishatosha] kwa 
[kufanywa] na Mtume swala na salamu za Allah zimshukie pamoja 
waliokuwa naye> 

Na kufanya upungufu katika Swala ya jamaa; ni miongoni mwa sababu 
za shetani kumtwala mja; Nabii swala na salamu za Allah zimshukie 
alisema: 

«Hakutakuwa na watatu mjini au mashambani [ambao] 
hakusimamishi kwao Swala [ya jamaa]; ila shetani hutawala», 
imepokewa na Abu Daaud. 

Ibnu Mas-uud Allah amridhie amesema: "Hakika nimejua hali ya 
Masahaba hawakuwa wakiiacha (Swala ya ijumaa] isipokuwa mnafiki unao 
julikana unafiki wake". 

Na kuihudhuria ni alama ya Imani; (Allah) alivetakasika amesema: 


UWAJIBU WA SWALA YA JAMAA 63 


Gi AE Is SEJ es LOT Gy oT ia ya wh St pans UB 
(Hakika wanaoamirisha misikiti va Allah ni wale wanaomuamini Allah, na 
Siku va Mwisho, na wakasimamisha Swala na wakatoa Zaka na wasimche 
ila Allah), (At-Taubah: 18). 

Na Masahaba walikuwa wakiitekeleza [Swala] kwa jamaa hata lau 
patakuwa na uzito; ibnu Mas-uud Allah amridhie amesema: "Hakika 
nimemuona mtu akiletwa akiwa anatembea akiwa ameshikiliwa baina ya 
watu wawili hadi asimamishwe katika safu", Ar-Rabi'i ibnu Khaitham 
amesema: "Mukiweza kuiijia basi ijieni hata kama ni kwa kutambaa", 

Na jambo la mwisho aliloliona Mtume kwa Masahaba zake kabla kufa 
kwake, aliwaona hali wakiswali kwa jamaa, Anas ibnu Maalik Allah 
amridhie: «Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alifungua pazia ya 
chumba chake akiwa katika maradhi aliokufa ndani yake; akaangalia watu 
wakiwa katika safu wanaswali, akatabasamu kucheka, asema Anas: ukawa 
mtazamo wa mwisho aliowatazama nao Masahaba wake>, wameafikiana 
Bukhari na Muslim kuipokea. 

Allah yupo mbele ya uso wa mwenye kuswali, na unyenyekevu ndio 
roho ya Swala, 

na <Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alikuwa akiswali kifua 
chake kinatoa sauti mfano wa sauti ya chungu kinachotokota kwa kulia>, 
imepokewa na Abu Daaud. 

Ibnu Abbaas Allah amridhie amesema: "Hauna katika [thawabu za] 
Swala yako isipokuwa ile sehemu ulioifahamu», Al-Karimu Allah 
amrehemu amesema:' alikuwa sheikhul Islaam anapoingia katika Swala 
viungo vyake vinatetemeka - yaani: kwa ajili ya hofu kubwa va Allah -,", 

Basi ilekeeni [Swala] kwa unyenyekevu na furaha kwa kuitekeleza kwa 
jamaa; roho zenu zitatwahirika, na madhambi ya ndimi zenu na viungo 
vyenu yatafutwa, na daraja zenu zitanyanyuliwa. 


'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 
NSE ui 
(Na simamisheni Swala, na toeni Zaka, na mt'iini Mtume, ili mpate 


kurehemewa). (An-Nur: 56). 
Allah anibarikie mimi na nvinvi katika Qur-ani tukufu... 


64 SWALA 


HOTUBA YA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na shukrani 
zote astahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, na nashuhudia ya 
kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake hana mshirika; ili 
kuadhimisha shani yake, na nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad 
ni mja Wake (Allah) na Mtume wake, swala na salamu za Allah za ziada 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Enyi Waislamu: 

Swala ni sababu ya kufaulu, na atakayetembea kuiendea hatapiga hatua 
ila Allah atamnyanyua nayo daraja, na kumfutia dhambi, na Malaika 
wanamuombea madamu bado yupo katika sehemu yake aliyoswali ndani 
yake, wanasema: 

<Ewe Allah msamehe, ewe Allah mrehemuv, wameafikiana Bukhari 
na Muslim kuipokea. 

Na «atakayeswali Ishai kwa jamaa ni kana kwamba amesimama 
nusu usiku (kwa ibada), na atakayeswali Alfajiri kwa jamaa ni kana 
kwamba ameswali usiku wote>, imepokewa na Muslim. 

Na yule ambaye moyo wake utafungamana na Swala, akawa ni mwenye 
kusubiri mwito wa Swala inayofuatia, atakuwa chini ya kivuli cha 'Arshi' 
yake [Allah]. 

Basi zitekelezeni Swala za faradhi ndani ya nyumba za Allah kwa jamaa, 
hali ya kuwa nafsi zenu zina raha na hilo, na vifua vyenu vina ukunjufu, 
kwa hilo mtapata thawabu za Mola wenu Mlezi. 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na kumsalimia Nabii 
wake... 


ZAKA 


ZAKA 67 


ZAKA! 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba msaada, 
tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana na shari za nafsi 
zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, yule ataongozwa na Allah, basi 
hakuna wa kumpoteza, na atakayempoteza hakuna wa kumuongoza, 
nashuhudia ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, 
hana mshirika, na nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na 
Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah zimshukie yeye, watu wake, 
na masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii: 

Basi enyi waja wa Allah mcheni Allah haki ya kumcha; kwani kwa 
uchamngu akili na nyoyo zinapata nuru, na makosa na madhambi 
yanafutwa, 


Enyi Waisilamu: 

Allah ameumba binadamu na majini kwa lengo la kumuabudu Yeye, 
naye aliyetakasika hana mahitaji kwao, wala viumbe hawana kujitosheleza 
bila ya kumuhitaji Yeye, kwani Yeye ndiye mwenye kuondoa yenye 
kuwadhuru, na Yeye ndiye mwenye kuwanufaisha; na kwa ajili ya 
kumuhitajia kwao ndio akawawajibisha kumuabudu, akasema: 

A E E el 24, jet Baie 
(Envi watul Muabuduni Mola wenu Mlezi alive kuumbeni nvinvi na wale 
wa kabla venu, ili mpate kuokoka), (Al-Baqarah: 21). 

Na Uislamu umejengwa juu va nguzo tano na kusimama juu vake, 
Shahada mbili ndio va kwanza, Swala za faradhi ndio va pili, na Zaka ndio 
nguzo va tatu kati va nguzo kubwa za Uisilamu, navo ni mwendani wa 
Swala katika sehemu nvingi katika ava za Qur-ani, 

Isa salamu zimshukie aliizungumza [Zaka] hali yuko katika mlezi, 
akasema: 


465 ui ai 
{Na ameniusia Swala na Zaka maadamu ni hai}, (Maryam: 31). 


Na [Allah] alimsifu Ismail salamu zimshukie kule kuwaamrisha watu 
wake nayo: 


l Imetolewa katika hotuba zilizotolewa ndani va Al-Msjid An-Nabawi. 


68 ZAKA 


WEE 385 3895 a wal ok 6y 
{na alikuwa akiwaamrisha watu wake Swala na Zaka, na alikuwa mbele ya 
Mola wake Mlezi mwenye kuridhiwa}. (Maryam: 55). 
Na kwa ukubwa wa cheo chake [Zaka] ndio [Allah] akaiwajibisha 
kwa Manabii na Mitume wake; basi akamteremshia Ibrahim, Is-haaq na 
Ya'qub amri ya kuisimamisha; akasema: 


EKI Healy Leal ss orii Ja ii 
(Na tukawafunulia watende kheri, na washike Swala, na watoe Zaka}, (Al- 
Anbiva: 73). 
Navo ni ahadi alivoichukua Allah juu va umma zilizotangulia, 
[Allah] alivetakasika amesema: 


DÍ SAS T Sead coh Ghee BEI > 


Soli Àz glans CS DISA; Sed well BG oy Oey l galls 

{Na tulipofunga agano na Wana wa Israili: Hamtamuabudu yeyote ila 
Allah; na muwafanyie wema wazazi na jamaa na mayatima na masikini, na 
semeni na watu kwa wema, na simamisheni Swala, toeni Zaka}, (Al- 
Bagarah: 83). 

Na wanawake waliamrishwa kuitekeleza: 

ESN sea; LEM ai 
(na simamisheni Swala na toeni Zaka}, (Al-Ahzab: 33). 

Na Mtume swala na salamu za Allah zimshukie alikuwa akiiamrisha 
[Zaka] mwanzoni mwa ulinganizi wake, 'Hiraglu' [mfalme wa warumi] 
alisema kumuambia Abu Sufyani: <Anawaamrisha nini? Yaani: Mtume 
swala na salamu za Allah zimshukie, Abu Sufyani akasema: nikasema 
kujibu: Anatuamrisha Swala, Zaka, kuunga kizazi na kujizuia (kutokana na 
mambo duni na va aibu]», wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na Nabii swala na salamu za Allah zimshukie aliwausia nayo Umma 
wake, alikuja mbedui (A'raabiil kwa Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie, akasema: 

<Nijulishe amali endapo nitaifanya nitaingia Peponi, [Mtume] akasema: 
Muabudu Allah wala usimshirikishe na chochote, usimamishe Swala 
iliowajibishwa, utoe Zaka iliofaradhishwa, na ufunge Ramadhani>, 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 


ZAKA 69 


Mashaba waliipenda wakawa wanaitekeleza, Na walimpa Mtume 'bai-ah' 
juu yake (kutoa Zaka), Jarir ibnu Abdillah amesema: <Nilimpa Mtume 
swala na salamu za Allah zimshukie 'bai-ah' juu ya kusimamisha Swala, 
kutoa Zaka, na kumnasihi kila Muisilamu>, wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea. 

Nayo ni miongoni mwa misingi ya Imani; Nabii swala ma salamu 
zimshukie alisema kuwaambia kundi la (kabila la) Bani AbdilOays: 

<Je mnajua ni nini kumuamini Allah? Ni kushuhudia kuwa hapana 
apasaye kuabudiwa ila Allah, na kuwa Muhammad ni Mtume wa 
Allah, kusimamisha Swala na kutoa Zaka>, wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea, 

Nayo [Zaka] ni amani kwa yule aliyekuwa mshirikina kabla kisha 
akasilimu: 

kuila iss sias OAPCUAP IOS 
(Lakini wakitubu, wakasimamisha Swala, na wakatoa Zaka, basi 
waachilieni), (At-Taubah: 5). 

Nayo ni kinga va damu na mali, [Nabii] swala na salamu za Allah 
zimshukie alisema: 

«Nimeamrishwa kuwapiga vita watu hadi washuhudie va kwamba 
hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah, na kuwa Muhammad ni Mtume 
wa Allah, na wasimamishe Swala, na watoe Zaka; basi pindi wakifanya 
hayo watakuwa wamekinga damu zao na mali yao isipokuwa kwa haki 
ya Uisilamu, na kuwahesabu ni juu ya Allah>, wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea, 

Nayo inawajibisha undugu katika Dini: 

dall a iay Ki isis gLall aul; 26 op 

{Basi wakitubu na wakasimamisha Swala na wakatoa Zaka, basi ni 
ndugu zenu katika Dini}. (At-Taubah: 11). 

Na mafungamano ya mapenzi baina ya Waisilamu yanapata nguvu 
kwayo, na inavuta baraka, nyongeza na badili [kilikosekana] kutoka kwa 
Allah, [Allah] aliyetukuka amesema: 

GAE 58 sich os til gp 
{Na chochote mnacho kitoa basi Yeye huwapa badala yake.) (Saba: 39). 
Na kwa kuitoa [Zaka] kunapatikana usafi wa nafsi na utakatifu wake; 


70 ZAKA 


(Allah) aliyetakasikika amesema: 
KA RS Bio tabil ba iċ) 
(Chukua sadaka katika mali zao, uwasafishe na uwatakase kwazo}, (At- 
Taubah: 103). 


Na kusalimika kutokana na Moto ni malipo va vule aliveitakasa nafsi 
yake kwa (kutoa Zaka ya] mali yake, [Allah] aliye mkubwa na aliye juu: 


ASIL File SR all x BY ESR 
{Na mchamngu ataepushwa nao [Moto] * Ambaye hutoa mali yake kwa 
ajili ya kujitakasa}, (Al-Lail: 17-18). 
Inamkinga mtu na adhabu za dhambi, na inamuepushia misiba na 
majanga makubwa, [Allah] mwenye ushindi na ukubwa amesema: 


es $ * gai JE hyp úi; a ORAI a iż zA L Sin Bs eel ZA úp 


{Ama mwenye kutoa na akamchamngu * Na akalisadikisha lilio jema 
[Neno la Shahada] * Tutamsahilishia yawe mepesi * Na ama mwenye 
kufanya ubahili, na asiwe na haja ya wenzake * Na akakanusha lilio jema * 
Tutamsahilishia yawe mazito!} (Al-Lail: 5-10). 

Mnao ndani ya Zaka ujuu wa roho na tabia kwa ukarimu na utoaji sana, 
na kwayo unakamilika uadilifu, uwepesi wa maisha unaenea, na mafukara 
wanapata maisha ya furaha, 

Nayo ni pambo la wakwasi na wachamgu, na ni wasia wa Manabii, 
kuitekeleza ni dalili ya ukweli wa Imani na sifa ya Ihsani, ni miongoni mwa 
sababu za kupata radhi, ni alama ya kufaulu, na ni dalili kuwa na Yakini, 

Nayo ni miongoni mwa haki za mafukara, mkwasi anaitoa kuwapa bila 
ya kusimbulia wala kudhalilisha, mtu anakamilisha kwayo Dini yake, na 
anahifadhi kwayo mali yake. 

Na kwayo mja huikurubia Pepo, na huwekwa mbali na Moto, 
zimshukie, akasema: 

«Nihadithie jambo lenye kunikurubisha na Pepo na kuniepusha na Moto, 
[mpokezi] asema: [Nabii] swala na salamu za Allah zimshukie akanyamaza, 
kisha akawaangalia Masahaba wake, kisha akasema kuwaambia: Hakika 
huyu ameafikiwa - au alisema: Hakika huyu ameongozwa. [Nabii 
akamgeukia A'raabi] akasema: Umesemaje? [mpokezi] asema: Akarudia 


ZAKA 71 


(swalil, basi Nabii swala na salamu za Allah zimshukie akasema: Muabudu 
Allah wala usimshirikishe na chochote, usimamishe Swala, utoe Zaka, 
na uunge kikazi», wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Atakaye itoa hali nafsi inahisi vizuri, Allah atamuonjesha ladha ya Imani 
na tamu yake, ibnul Oayyim Allah amrehemu amesema: "Na mtoa sadaka 
kila anapotoa Sadaka, ndio moyo wake unapata ukunjufu, kifua chake 
kinapata upanufu, furaha yake inazidi nguvu na inakuwa, na lau Sadaka 
haingekuwa na faida ila hii tu, basi ingekua haki kwa mja akithirishe kuitoa 
na kuiharakisha». 

Na kwa ajili ya umuhimu wa Zaka Allah alitawali mwenyewe kutaja 
masarifu yake, akasema: 


Jn 83 Gel CUM 33 18,6 20331; Wile ai Kail; FAŻI LSAT ap 
ar agr Żid $ oie of a 
GSS tbe dil Á si ia $ ST Għ dl 


{Wa kupewa sadaka ni mafakiri, na masikini, na wanao zitumikia, na wa 
kutiwa nguvu nyoyo zao, na katika kukomboa watumwa, na wenye madeni, 
na katika Njia ya Allah, na wasafiri. Huu ni wajibu uliofaridhiwa na Allah. 
Na Allah ni Mwenye kujua Mwenye hikima), (At-Taubah: 60). 

basi haijuzu kuwapa ambao hawakutajwa [katika aya hii]. 

Na yamekuja makemeo kwa yule aliyeifanyia ubahili [Zaka]; [Allah] 
aliyetukuka amesema: 


z 


Ld ia, Ai bl Ja g ia Y; Lol cai oii Gill 
{Na wanao kusanya dhahabu na fedha, wala hawazitumii katika Njia ya 
Allah, wabashirie khabari ya adhabu iliyo chungu}, (At-Taubah:34). 

Mtume swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

«Yule ambaye Allah amempa mali, kisha asitoe Zaka yake; mali 
yake yatamathilishwa nyoka mwenye sumu kali [Shuja'an aqra'a], 
mwenye vitone viwili vyeusi juu ya macho yake, atakayemtatia siku ya 
Kiyama [shingoni], kisha amuume mdomo mwake, kisha awe 
akimuambia: Mimi ni mali yako, mimi ni kanzi yako, kisha Nabii swala 
na salamu za Allah zimshukie akasoma: {Wala wasidhani wale ambao 
wanafanya ubahili katika aliyowapa Allah katika fadhila zake kuwa ni 
kheri yao. Bali hiyo ni shari kwao. Watafungwa kongwa za yale 
waliyoyafanyia ubahili Siku ya Kiyama}», imepokewa na Bukhari. 


Na baada ya hayo [yaliotangulia], enyi Waisilamu: 


72 ZAKA 


Ibada ya Zaka ni neema Allah kamhusu nayo mkwasi, basi aifurahiye, na 
aitoe [Zaka] hali nafsi yake ikisikia vizuri, kwani inamridhisha 'Ar- 
Rahmaan' [Mwingi wa Rehema), inayakuza mali, na inayahifadhi kutokana 
na maafa na uharibifu. 


G UGĦU billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 

Keke L-5053 ui ates MURI Sal; E as SMa El 
{Shet'ani anakutieni khofu ya ufakiri na anakuamrisheni mambo machafu. 
Na Allah anakuahidini msamaha na fadhila zitokazo kwake. Na Allah ni 
Mwenye wasaa, Mwenye kujua}. (Al-Baqarah: 268). 

Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Qur-ani adhimu... 


ZAKA 73 


HOTUBA YA PILI 


Sifa njema zote astahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na shukrani 
zote astahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, na nashuhudia ya 
kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake hana mshirika; ili 
kuadhimisha shani yake, na nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad 
ni mja Wake (Allah) na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii, enyi Waislamu: 

Kutokana na Zaka yanalipwa madeni ya mafakiri masikini, 
yanatekelezwa mahitaji yao, anasaidiwa msafiri aliyekatikiwa na safari 
yake, na nyoyo zinaingia uzoefu wa Dini. Ni yenye kuwekwa akiba mbele 
ya Allah, ni mkopo wenye kuzidishwa maradufu kwa mkwasi; (Allah) 
mwenye ushindi na ukubwa amesema: 


EA AA 

(Na chochote mnachokitoa basi Yeye huwapa badala yake, naye ni 
mbora wa wanao ruzuku ). (Saba: 39). 

Basi kuwa mnvenvekevu kwa maskini, na mpe mali, mkurubie, na 
mhurumie, wala usimdharau fukara, kwani hakika wengi wa watu wa 
Peponi ni mafakiri, na toa kwa mkono mkarimu na nafsi karimu, 
utabarikiwa katika mali na wana. Sadaka ni dawa va maradhi na alama zake, 
basi watafuteni madhaifu na wenve haja, na toeni mtaruzukiwa, na 
warehemuni nanvi mtarehemewa, kwani hajawahi lia shida fukara ila ni kwa 
sababu va upungufu wa mkwasi [katika kutoa haki ya Zaka), 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na kumsalimia Nabii 
wake... 


74 ZAKA 


UBORA WA SADAKA! 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba msaada, 
tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana na shari za nafsi 
zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, yule ataongozwa na Allah, basi 
hakuna wa kumpoteza, na atakaye mpoteza hakuna wa kumuongoza, 
nashuhudia ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, 
hana mshirika, na nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na 
Mtume wake, swala na salamu za Allah nyingi zimshukie yeye, watu wake, 
na masahaba wake. 

Basi enyi waja wa Allah mcheni Allah haki ya kumcha, na mchungeni 
[chungeni amri zake na makatazo yake] katika siri na minong'ono. 


Enyi waisilamu: 

Mali huondoka yakirudi katika mikono ya waja, wala hayabaki katika 
hali moja, na yule ambaye hajaondokewa na mali basi ataondoka yeye 
ayaache kwa kufa, [Allah] alivetakasika amesema: 

mÉ Aa IA ii 
(Mabustani mangapi, na chemchem ngapi waliziachal * Na mimea na vyeo 
vitukufu!) (Ad-Dukhan:25). 

Nayo [mali] ni fitna ya umma huu. (Mtume) swala na salamu za Allah 
zimshukie alisema: 

<Hakika kila umma uko na fitna, na fitna ya umma wangu ni mali>, 
imepokewa na Tirmidhi. 

Mali ni sahibu asiyeaminika, mara hugeuka kuwa adui, na akamnyima 
mmiliki wake thawabu, na hakika si mengine mwenye mali huhimidiwa 
anapoikurubia kheri na kumkurubia fukara kwa kumpa sadaka; Nabii swala 
na salamu za Allah zimshukie alisema: 

«[Mali] ni sahibu mzuri wa Muisilamu yule anayeyatoa kuwapa 
maskini, yatima, na msafiri (alivekatikiwa na safari|>, wameafikiana 
Bukhari na Muslim kuipokea. 

Nayo ni kama jiwe lilio katika mkono; halinufaishi ila linapofarikiana na 
kitanga cha mkono, na mwenye kuyazuilia atajuta pindi ajali yake 
itakapokurubia, (Allah) aliye mkubwa na aliye juu amesema: 


' Imetolewa katika hotuba zilizotolewa ndani va Al-Msjid An-Nabawi. 


UBORA WA SADAKA 75 


ily ial 


cei Jel ales’ 5 JAB Syl ess gbe A J oa éis Ù obisha 

Ne G ai ait; gia fel E Gal ei a 

{Na toeni katika tulichokupeni kabla hayajamfikia mmoja wenu mauti, 
tena hapo akasema: Mola wangu Mlezi! Huniakhirishi muda kidogo nipate 
kutoa sadaka, na niwe katika watu wema? * Wala Allah hataiakhirisha nafsi 
yoyote inapofika ajali yake; na Allah anazo khabari za mnayoyatenda}. (Al- 
Munafigun: 10-11). 

Na Allah amewafungulia waja wake mlango wa Sadaka; ili awaridhie, 
nayo inazima Ghadhabu ya Ar-Rahmaan, na ni dalili ya imani, na ni 
miongoni mwa amali bora zaidi; Nabii swala na salamu za Allah zimshukie 
aliulizwa: 

<Ni Uisilamu gani ndio bora zaidi? Akasema: ni ulishe chakula, na 
utoe salamu kwa umjuaye na usiyemjua>, wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea. 

Na kwayo ujira unakuwa maradufu, na makosa na dhambi zinafutwa, 
[Mtume] swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<Je nisikujuze milango ya kheri? Saumu ni kinga, Sadaka inafuta 
athari za dhambi kama vile maji yanavyozima moto, na pia Swala ya 
mtu ndani ya usiku - yaani: inafuta athari za dhambi kama vile maji 
yanavyozima moto->, imepokewa na Tirmidhi. 

Nayo [Zaka] inakuza mali na kuyazidisha mara dufu; [Allah] aliye mkuu 
na aliye juu amesema: 


G8 Wi wa Cis 63 ail 5,8 sill 8 sib 


(Ni nani atakaye mkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mwema ili 
amzidishie mzidisho mwingi}, (Al-Baqarah: 245). na [Mtume] swala na 
salamu za Allah zimshukie: 

<Allah aliye mwingi wa baraka na aliyetukuka amesema: Ewe 
mwanadamu! Toa [Sadaka kuwapa maskini] Nami nitoe kukupa», 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na athari zake [Zaka] zinadhihiri katika nafsi, mali na wana, na inazuia 
balaa, inaleta uwepesi wa maisha, ibnu Al-Qayyim Allah amrehemu 
amesema: "Na Sadaka inayo athari ya ajabu katika kukinga balaa, na jambo 
hili linajulikana kwa watu - wenye elimu wao na wasio na elimu -, sababu 
wameijaribu, wala haijawahi patikana kuvutwa neema za Allah, wala 


76 ZAKA 


kukingwa adhabu zake kama vile yanavyopatikana hayo kupitia kumtii 
Yeye, kujikurubisha kwake na kuwatenda wema waja wake". 

Na Sadaka iliyo na ujira mkubwa zaidi: 

<ni utoe Sadaka hali ya kuwa umzima wa afya, unahisi uchoyo, 
unaogopa ufakiri, na unatarajia ukwasi, wala usicheleweshe Sadaka 
hadi roho ifike katika gorombo, ndio useme: Fulani apewe mali 
kadhaa, na fulani apewe mali kadhaa (kama Sadaka), ilihali muda huo 
mali [siyako tena] vashakuwa ni ya fulani [kati ya warithi wako]», 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na <Sadaka bora ni iliyotolewa baada ya kubakisha kitu (ili asiwe 
mhitaji baada ya kutoa Sadaka), na mkono wa juu ni bora kuliko 
mkono wa chini», wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na kuwafanyia wepesi wenye uzito ni Sadaka, na aliyekopa mali 
akikusudia kuyalipa basi Allah humlipia (humuwezesha kulipa au humtoa 
wa kulipia, n.k), 

Na <hakika miongoni mwa wabora wenu ni aliye mzuri zaidi katika 
kulipa>, wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea, 

Na ni miongoni mwa Sadaka: ni kunywisha maji na kulisha chakula, 

Na «atakaye mfuturisha aliyefunga atakuwa na mfano wa ujira 
wake, ila hilo halipunguzi chochote katika ujira wa aliyefunga>, 
imepokewa na Tirmidhi, 

Na ibnu Umar Allah amridhie alikuwa akifunga, wala hafuturu ila na 
maskini. 

Mwenye kutoa Sadaka ni mwenye kupata amani duniani na akhera; 
(Allah) aliyetakasika amesema: 

agi Sue AI cals Sates I GA J ial sias Gull 
453538 BN; wile GE YG 

{Wale wanao toa mali zao usiku na mchana, kwa siri na dhahiri, wana 
ujira wao kwa Mola wao Mlezi; wala haitakuwa khofu juu yao, wala 
hawatahuzunika}, (Al-Baqarah: 274). 

Na Sadaka yake inakuwa kubwa mbele ya Allah; basi [Sadaka ya] tende 
Allah anaipokea na kuilea hadi iwe mfano wa jabali. 

Na kuificha Sadaka ni bora kuliko kuidhihirisha; kwani inakuwa mbali 
zaidi na riya, isipokuwa kukifungamana na jambo la kuidhihirisha maslahi 
makubwa; kama vile wengine [watakao muona] kumuiga kwa kutoa, [Allah] 


UBORA WA SADAKA 77 


aliyetakasika amesema: 

P aE WA ui 
(Mkizidhihirisha sadaka ni vizuri; na mkizificha mkawapa mafakiri kwa siri 
basi hivyo ni kheri kwenu, na yatakuondoleeni baadhi ya maovu yenu. Na 
Allah anazo khabari za mnavovatenda) (Al-Baqarah: 271). 

Na ni miongoni mwa watu saba watakao kuwa katika kivuli cha Allah: 

<mtu aliyetoa Sadaka; akaificha hadi mkono wa kushoto usijue 
ulichokitoa mkono wake wa kiume>, imepokewa na Bukhari, 

Zainul A'bidiin Allah amrehemu alipokufa, watu wa Madina waliikosa 
Sadaka ya siri, na pindi walipomuosha walipata athari ya weusi katika 
mgongo wake, kwa ajili ya kubeba unga (wa chakula] usiku kuwapelekea 
mafakiri wa Madina. 

Na Allah ni Mkarimu anapenda ukarimu, na Nabii wetu swala na salamu 
za Allah zimshukie <ni mtoaji zaidi kati ya watu, na alikuwa akitoa zaidi 
ndani ya Ramadhani, pindi anapokutana na Jibrili, akawa akisoma naye 
Our-ani, basi alikuwa mtoaji zaidi kuliko upepo wenye kuenda kasi>, 

Wala hakuombwa kitu ila alikitoa, Na <Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie alikuwa mtoaji kheri zaidi kati ya watu>, wameafikiana Bukhari 
na Muslim kuipokea. 

Na hakuwa akiona kitu alichokitoa ni kingi, wala hakuwa anamrudisha 
mwenye kuomba, na ilikua kutoa Sadaka ndio kitu kipendezacho zaidi 
kwake, na ilikuwa furaha yake kwa ajili ya alichokitoa ni kubwa zaidi 
kuliko furaha ya aliyechukua kwa alichochukua. 

Basi watafuteni maskini hata lau ni kwa kitu kichache; kwani kichache 
kwa Allah ni kingi, na uchache wa utoaji unasitiri kutokana na Moto; Nabii 
swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<Ewe Aisha! Jisitiri kutokana na Moto hata lau ni kwa (kutoa 
Sadaka| nusu ya tende, kwani inamjaza mwenye njaa vile inavyomjaza 
aliyeshiba>, imepokewa na Ahmad. 

Yahya ibn Muadh Allah amrehemu amesema: "Sijui mbegu moja 
inayotoshana kiwizani na majabali ya duniani isipokuwa mbegu ya 
Sadaka», 

Kutoa ni kunyayuka, na ukarimu ni wema, na kila nafsi inapokuwa na 
hali ya juu basi utoaji unakuwa mkubwa zaidi, na mtu atakuwa chini ya 


78 ZAKA 


kivuli cha Sadaka yake siku ya Kiyama. 

Na Allah alimjalia mwenye ujamaa [ukaribu wa kizazi] haki 
(vakutekelezewal iliyo juu ya shingo [za waja], haki hiyo inatekelezwa kwa 
kutoa [Sadaka]; 

giis ui 
(Na mpe aliye jamaa yako haki yake}, (Al-Isra :26). 

Basi si jambo la fadhila (va ziada], hakika si mengine ni haki ambayo 
Allah ndiye aliyeifaradhisha, 

Na <hakika Sadaka kwa maskini ni Sadaka tu, na kwa aliye na 
kizazi ni mawili: Sadaka na uungaji kizazi>, imepokewa na Nasai. 

Na kuwapa Sadaka (wenve kizazi| thawabu zake zimekamilika, na ujira 
wake ni wenye kuzidishwa; Nabii swala na salamu za Allah zimshukie 
alisema - pindi alipoulizwa kuhusu Sadaka ya Zainab kwa mumewe 
Abdallah ibn Mas-uud na mayatima wake; alisema: 

<Ndio, ana ujira mara mbili: ujira wa (kuungal kizazi, na ujira wa 
Sadaka>, wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na kuzuia Sadaka kwa ajili ya kuogopa [mali] kuisha [hilo] ni uharibifu 
wa mali, [Mtume] swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<Hakuna siku waja wataamka ila hushuka Malaika wawili, basi 
mmoja wao aseme: Ewe Allah, mpe mwenye kutoa badala, na Yule 
mwengine anasema: Ewe Allah, mpe mwenye kuzuia uharibifu>, 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea, 

Na mtoaji ameahidiwa ushindi na msamaha. 

Na mja hasalimiki na mitihani ila kwa subira na kushikamana na Allah, 
na aliyepungukiwa na mali mkononi mwake basi ashikamane na uchamngu; 
kwani kwayo milango ya riziki ya aliye na uzito husahilika, (Allah) mwenye 
ushindi na ukuu amesema: 


CLAY ES ii AA 35) 
{Na anayemcha Allah humtengezea njia ya kutokea * Na humruzuku 
kwa jiha asiyotazamia} ,(At-Twalaq: 2-3). 
Na kwa kudumu na istighfaari (kumuomba Allah msamaha] mali 
yanakithiri; [Allah] aliyetakasika amesema: 
x GW At si bee x GUE Of Kal il-35 15708821 ELEY 


Ql iż) Jass tis hÍ 5555 Guts Joh Labs 


UBORA WA SADAKA 79 


(Nikasema: Ombeni msamaha kwa Mola wenu Mlezi; hakika Yeye ni 
Mwingi wa kusamehe * Atakuleteeni mvua inyeshe mfululizo * Na 
atakupeni mali na wana, na atakupeni mabustani na atakufanyieni mito). 
(Nuh: 10-11). 

'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 
gii abl Sb 58 DA AS 5) HB Gs I Tgp 
{Na chochote mnachotoa au nadhiri mnazoweka basi hakika Allah anajua} 
(Al-Bagarah: 270). 
Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Qur’ani tukufu... 


80 ZAKA 


HOTUBA YA PILI 


Sifa njema zote astahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na shukrani 
zote astahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, na nashuhudia ya 
kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake hana mshirika; ili 
kuadhimisha shani yake, na nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad 
ni mja Wake (Allah) na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Enyi Waislamu: 

Toeni katika pato lenu zuri, na mtarajie malipo yenu kwa Allah, kwani 
kwa Sadaka ndio hupatikana baraka ya mali na utwahara wa nafsi, 

Na kila mtu siku ya Kiyama atakuwa chini ya kivuli cha Sadaka yake, na 
ni miongoni mwa atakao watia Allah katika kivuli cha Arshi yake: 

<mtu aliyetoa Sadaka; akaificha hadi mkono wa kushoto usijue 
ulichokitoa mkono wake wa kiume>, imepokewa na Bukhari, 

Na Muumini hachukulii chochote (kati ya memal kuwa ni kichache, 
kwani huenda dirhamu moja ikashinda dirhamu elfu moja, na atakaye 
wafanyia ukarimu waja wa Allah, basi Allah naye atamfanyia ukarimu kwa 
mambo bora na vipawa, na malipo ni kutokana na jinsi ya matendo. 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na kumsalimia Nabii 
wake... 


UBORA WA KUTOA [SADAKA] 81 


UBORA WA KUTOA [SADAKA]! 


Sifa njema zote anastahiki Allah mwenye kumpa ushindi anaye mtii na 
kumcha Yeye, na mwenye kumdhalilisha anayepoteza amri yake na 
kumuasi, namuhimidi himdi nyingi, zilizo nzuri na zenye baraka, kama 
anavostahiki na anavoridhia Mola wetu Mlezi. Nashuhudia ya kwamba 
hapana apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, hana mshirika naye, wala 
hatuna Mola ila Yeye, wala hatumuabudu ila Yeye, na nashuhudia ya 
kwamba Nabii wetu Muhammad ni mja wake na Mtume wake, mkweli zaidi 
wa wanaolingania kwa Allah, na anayewanasihi zaidi waja wa Allah, ewe 
Allah mswalie na umsalimu yeye, watu wake, masahaba wake, na kila 
aliyefuata njia yake na uongofu wake. 


Ama baada ya himdi hii: 

Enyi waja wa Allah, mcheni Allah haki ya kumcha, mtakasieni siri yenu 
na dhahiri yenu, kimbilieni radhi za Mola wenu Mlezi na vuneni mazuri ya 
mwezi wenu [huu]. 


Enyi Waisilamu: 

Ni miongoni mwa malengo ya Uisilamu: Kujenga jamii yenye 
kuhurumiana, yenye kusikitikiana, iliotandwa na mapenzi na undugu, 
iliotawaliwa na kupenda kheri na kutoa, na duara la ukarimu linakunjuka 
kwa ajili ya kuwa nyoyo zenye Imani zinafurahia kutoa katika [milango] 
kheri, 

Na hakika Uisilamu mtakatifu umependekeza hilo kwa njia yenye 
kukunjua kifua cha mtu mkarimu, na kutibu ubahili wa mtu mpumbavu, 
[Allah] aliyetukuka amesema: 

oS Wi ai Cas U ail BL call 6 yp 
{Ni nani atakayemkopesha Allah mkopo mwema ili amzidishie mzidisho 
mwingi}, (Al-Bagarah: 245). 

Na «Mtume swala na salamu za Allah zimshukie alikuwa mtoaji zaidi 
kati ya watu, na alikuwa akitoa zaidi ndani ya Ramadhani», 

Akitoa hukithirisha, na akizawadia huzawadia kama mtu asiyeogopa 
umaskini, hakuombwa kitu ila hukitoa, hajamrudisha mwenye kuomba ila 


' Imetolewa katika hotuba zilizotolewa ndani va Al-Masjid An-Nabawi. 


82 ZAKA 


asipokuwa na kitu, [Mtume] swala na salamu za Allah zimshukie 
aliwapendekezea Masahaba Sadaka, wakatoa mali yao bora; Umar ibnul 
Khattwaab Allah amridhie alitoa nusu ya mali yake, na Abu Bakar Allah 
amridhie alitoa mali yake yote. Na [Mtume] swala na salamu za Allah 
zimshukie alisema: 

<Atakaye liandaa jeshi la 'Al-Usrah' atapata Pepo; basi akaliandaa 
Uthmaan Allah amridhie>, imepokewa na Bukhari, 

Na iliposhuka kauli ya Allah: 

WA ee las 5 GATING lp 
{Kabisa hamtafikia wema [wa kuingiza Peponi] mpaka mtoe katika vile 
mnavyovipenda}, (Al- Imran: 92). 

Basi akasimama Abu Twalha Allah amridhie akamuedea Mtume swala 
na salamu za Allah zimshukie akasema: «Ewe Mtume wa Allah! Hakika 
mali yangu yanayopendeza zaidi kwangu ni 'bayruhaa' (bustani liliojulikana 
kwa jina hilo], nalo nimelitoa Sadaka kwa ajili va Allah», wameafikiana 
Bukhari na Muslim kuipokea, 

Sadaka chache iliyo na ikhlasi inasalimisha na Moto; Nabii swala na 
salamu za Allah zimshukie alisema: 

<Jichukulieni kinga na Moto hata kama ni kwa [Sadaka ya] nusu ya 
tende>, wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Mali hayaishi kwa utoaji na Sadaka, Mtume swala na salamu za Allah 
zimshukie alisema: 

<Hakuna siku waja wataamka ila hushuka Malaika wawili, basi 
mmoja wao aseme: Ewe Allah, mpe mwenye kutoa badala, na Yule 
mwengine anasema: Ewe Allah, mpe mwenye kuzuia uharibifu», 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea, 

Na kuwa na yakini ya ukwasi wa mkarimu, Mtume swala na salamu za 
Allah zimshukie alisema: 

<Allah aliyetukuka amesema: Ewe mwanadamu, toa |Sadaka kuwapa 
maskini) Nami nitoe kukupa>, Wameafikiana Bukhari na Muslim 
kuipokea, 

Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema tena: 

<Sadaka haijawahi kupunguza mali yoyote>, imepokewa na Muslim. 

Na mali ni amana iliyo katika mkono wako, hauna katika mali ila yale 
ulioyala ukayamaliza, au uliovaa ukayachakalisha, au uliotoa Sadaka 


UBORA WA KUTOA [SADAKA] 83 


ukayatanguliza (kwa Allah]; basi kuwa mnyenyekevu kwa maskini, na mpe 
mali, mkurubie, na mhurumie, wala usimdharau fukara, kwani hakika wengi 
wa watu wa Peponi ni mafakiri. 

Na atakaye wakirimu waja wa Allah, Allah atamkirimu, na 
atakayefunguliwa mlango wa kheri basi aupatilize, kwani hajui lini 
atafungiwa. Ukiweza yeyote asikushide katika kujikurubisha kwa Allah basi 
fanya, 

Alipokufa Zainul Abidiin Allah amrehemu watu wa Madina waliikosa 
Sadaka ya siri, na pindi walipomuosha walipata athari ya weusi katika 
mgongo wake, kwa ajili ya kubeba unga (wa chakula) usiku kuwapelekea 
mafakiri wa Madina. 

Mwenye kutoa mambo yake ya kimaisha yanakuwa mepesi, [Allah] 
aliyetakasika amesema: 


* VAA ALI d A Ġib; % Bs DA Ke ip 


{Ama mwenye kutoa na akamchamngu * Na akalisadikisha lilio jema [Neno 
la Shahada] * Tutamsahilishia yawe mepesi * Na ama mwenye kufanya 
ubahili, na asiwe na haja ya wenzake * Na akakanusha lilio jema ' 
Tutamsahilishia yawe mazito!} (Al-Lail: 5-10). 

Pia [mwenye kutoa] ameahidiwa msamaha na ukwasi; [Allah] 
mwenye ushindi na ukuu amesema: 

KAS; Ta ii ah Ai SAL Ai es ua 
{Shetani anakutieni khofu ya ufakiri na anakuamrisheni mambo machafu. 
Na Allah anakuahidini msamaha na fadhila zitokazo kwake}; (Al-Baqarah: 
268). 

Bali jambo la kutoa [Sadaka] ni lenye kupewa badala; [Allah] 
aliyetakasika amesema: 
CBN BS $y ADE 58 ae ya iii Lp 

{Na chochote mnachokitoa basi Yeye huwapa badala yake, naye ni mbora 
wa wanao ruzuku}. (Saba: 39). 
Na kutoa kunaleta faraja ya majanga, pindi Wahyi ulipoteremka kwa Nabii 
swala na salamu za Allah zimshukie kwa mara ya kwanza, alisema 
kumuambia Khadijah Allah amridhie: 

«Hakika nimejiogopea nafsi yangu, [Khadija] akasema: Hapana, 


84 ZAKA 


wallahi Allah hatakutweza kabisa, hakika wewe unaunga kizazi, unambeba 
asiyejiweza, unachuma yalioadimika na kuyawasilisha kwa watu, unakirimu 
mgeni, na unasaidia katika misiba ya haki>, wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea. 

Na [Sadaka] manufaa yake va kunjuka kufikia mpaka kuleta faraja ya 
majanga ya siku ya kukusanywa [Kiyama], basi mtoa Sadaka awe chini va 
kivuli cha Sadaka yake siku ya Kiyama, na atakayeficha Sadaka yake - hata 
ikiwa ndogo -, Allah atamkirimu na kivuli chengine kisichokuwa kile cha 
Sadaka yake, nacho ni kivuli chini ya 'Arshi'. 

Na mkwasi mwenye kutoa huwashinda wengine katika ujira. Baadhi ya 
masahaba Allah awaridhie walisema kumuambia Mtume swala na salamu za 
Allah zimshukie: <Wenye mali wameondoka na ujira mwingi>, imepokewa 
na Muslim. 

Na wakwasi walioafikiwa ni wale wanao jenga akhera yao kwa ukarimu 
na vipawa pamoja uchamngu, na Nabii swala na salamu za Allah zimshukie 
aliulizwa: 

<Ni Sadaka gani ilio bora zaidi? Akasema: Ni utoe Sadaka hali ya 
kuwa umzima wa afya, unapupa, unatarajia ukwasi, na unaogopa 
ufakiri», wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na kuificha [Sadaka] ni bora kuliko kuidhihirisha, [Allah] aliyetakasika 
amesema: 

ui o> 
(Mkizidhihirisha sadaka ni vizuri; na mkizificha mkawapa mafakiri kwa siri 
basi hivyo ni kheri kwenu}, (Al-Baqarah: 271). 

Na ni miongoni mwa watu saba watakao kuwa katika kivuli cha Allah: 

<mtu aliyetoa Sadaka; akaificha hadi mkono wa kushoto usijue 
ulichokitoa mkono wake wa kiume>, imepokewa na Bukhari, 

Na atakayekuwa na dhana njema na Allah basi nafsi yake itakuwa 
karimu, na itatoa mali yake ikiwa na yakini ya kauli Allah: 

GAGE 543 sick os BEI Gp 
{Na chochote mnachokitoa basi Yeye huwapa badala yake.} (Saba': 39). 

Suleiman Addaaraani Allah amrehemu: alisema"Atakaye mtegemea 
Allah katika riziki yake basi atazidi kuwa na tabia njema, na litamrithisha 
hilo busara, na nafsi yake itakuwa karimu katika kutoa, na wasiwasi wake 
ndani ya Swala utapungua", 


UBORA WA KUTOA [SADAKA] 85 


Na utoaji ni wenye kuzivuta [nyonyo] katika jambo la kutarajia [mema] 
yalio kwa Allah, kuwa na yakini ya ahadi yake [Allah], na kutenda kheri 
kwa tamaa ya fadhila zake zilizokuja katika kauli yake [Allah]: 


bii SS je Sy Maks għ 
(Na kheri yoyote wanayoifanya hawatanvimwa malipo yake), (Al- 
Imran: 115). 


Na Sadaka bora zaidi ni Sadaka kwa jamaa wa karibu; [Allah] 
aliyetakasika amesema: 

Ku HAGUE gs ya iG E ópia 6G BE lees 
(Wanakuuliza watoe nini? Sema: wastahiki zaidi wa Kheri mnayoitoa ni 
wazazi na jamaa), (Al-Bagarah: 215). 

Na jamaa yako ni kipande kutokana na wewe, utakapo mfanyia wema 
basi hakika wajifanyia wema mwenyewe, na ukimfanyia ubahili basi hakika 
umeifanvia ubahili nafsi yako, 

Na Allah alimjalia mwenye ujamaa [ukaribu wa kizazi] haki 
(vakutekelezewal iliyo juu ya shingo [za waja], haki hiyo inatekelezwa kwa 
kutoa [Sadaka], basi usiwafanvie ubahili, wala usimkahiri yatima, wala 
usimkemee mwenye kuomba, na toa kwa nafsi iliyo na ukarimu; Allah 
atakubariki katika mali na wana. 

Na shetani humtia wasiwasi mwenye kutoa Sadaka, humuamrisha 
kuzuia, na humpambia hadaa na vitimbi, [Allah] aliyetukuka amesema: 

AoE boy Mil SESS BEL aks iduq ity Lesh Soa Ai ii july 
{Shetani anakutieni khofu ya ufakiri na anakuamrisheni mambo machafu. 
Na Allah anakuahidini msamaha na fadhila zitokazo kwake. Na Allah ni 
Mwenye wasaa, Mwenye kujua.} (Al-Baqarah: 268). 

Na Allah aliwakejeli wanafiki kwa ubahili wao katika kutoa kheri, ibnu 
Al-Oayyim Allah amrehemu amesema: "wao ni wanadamu waovu zaidi, 
wachafu zaidi, na duni zaidi", 

Walimuudhi Mtume swala na salamu za Allah zimshukie na masahaba 
wake udhia mkubwa, wakamkejeli Mtume swala na salamu za Allah 
zimshukie katika kigawanyo chake, wakawafanyia shere masahaba zake, 
wakawafanyia stihizai wenye kutoa Sadaka miongoni mwao, ibnu Kathiir 
Allah amrehemu amesema: "wala hakusalimka mtu yeyote kutokana na 
kejeli zao katika hali zote", 


86 ZAKA 


Na endapo watatoa mali yao, basi wanatoa kwa kuchukia, kujisifu na 
kusitasita, na watakapo toa, Sadaka zao hazikubaliwi mbele ya Allah, kwa 
sababu ya itikadi zao mbaya na uovu wao; (Allah) mwenye ushindi na ukuu 
amesema: 

q Ses Sas jies Lat ji 
{Sema: Toeni mkipenda msipende. Hakitopokelewa kitu kwenu}, (At- 
Taubah: 53). 
Na mali zao na watoto wao ni adhabu kwao: 


aai aa aaki Gp 


46; jit obs FALZA 5855 iai ge lad Gi A é 
{Yasikufurahishe mali yao wala wana wao. Hakika Allah anataka 
kuwaadhibu kwayo hapa duniani, na zitoke roho zao na hali wao ni 
makafiri}, (At-Taubah:55). 

Na mkwasi bahili ni fukara aliyepambwa [na ukwasi], naye ni 
mtumishi, anawakusanyia wengine mali, hajanufaika nayo kwa nafsi yake, 
wala hakunyayuka daraja kwa kuwapa mafakiri, na huenda mwenye mali 
akaingiwa na ubahili katika kutoa: 

{Na anayefanya ubakhili basi anajifanyia ubakhili mwenyewe}, 
(Muhamad: 38). 

Na Pupa na ubahili hauyahifadhi mali, wala kutoa hakuyapunguzi, Al- 
Hasan Al-Basri Allah amrehemu amesema: "Dirhamu na Dinari ni marafiki 
waovu; hawakunufaishi hadi watakapo kuepuka". 


'Audhu billahi mina sh-shaytwani rrwajiim' 
iii ja ABS U oe lial 
(Na toeni katika tulichokupeni kabla havajamfikia mmoja wenu mauti, tena 
hapo akasema: Mola wangu Mlezil Huniakhirishi muda kidogo nipate kutoa 


sadaka, na niwe katika watu wema?) (Al-Munafiqun: 10). 
Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Our-ani tukufu... 


UBORA WA KUTOA [SADAKA] 87 


HOTUBA YA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na shukrani 
zote anastahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, na nashuhudia ya 
kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake hana mshirika; ili 
kuadhimisha shani yake, na nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad 
ni mja Wake (Allah) na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Enyi Waisilamu: 

Mtume swala na salamu za Allah zimshukie alikuwa mkarimu wa watu, 
na mtoaji zaidi, akitoa hukithirisha, na akizawadia huzawadia kama mtu 
asiyeogopa umaskini, basi muigeni Nabii wenu, na julieni hali nyumba za 
maskini, mafakiri,wajane na mayatima, kwani mnao katika hilo kuondosha 
majanga yao, kushibisha njaa zao, kumfurahisha mtoto, na kuitosheleza 
familia. 

Na kutoa kuwapa waja wa Allah mafakiri na kuwafurahisha viumbe 
wake madhaifu ni katika kumshukuru Allah, na pupa na ubahili hazidumishi 
mali, wala kutoa hakuyamalizi. 

Wala usiwe kama yule bahili muovu; anaitoa nafsi yake duniani kwa 
(mbio za] kuyakusanya [mali], na akhera atahesabiwa kwa kuzuia, duniani 
hana amani kutokana na hamu yake, wala akhera hajasalimika na dhambi 
zake, maisha yake duniani ni maisha ya mafakiri, na hesabu yake akhera ni 
hesabu ya matajiri. 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na kumsalimia Nabii 
wake... 


SAUMU YA RAMADHANI 


KUJIANDAA KWA RAMADHANI 91 


KUJIANDAA KWA RAMADHANI! 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba msaada, 
tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana na shari za nafsi 
zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, yule ataongozwa na Allah, basi 
hakuna wa kumpoteza, na atakaye mpoteza hakuna wa kumuongoza, 
nashuhudia ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, 
hana mshirika, na nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na 
Mtume wake, swala na salamu za Allah nyingi zimshukie yeye, watu wake, 
na masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii: 
Enyi waja wa Allah, mcheni Allah haki ya kumcha, na kamateni 
Uislamu katika kishiko madhubuti kabisa. 


Enyi Waislamu: 

Michana na usiku yanaenda mbio mbio, na mwaka unakunja miezi yake 
mfulilizo, na kawaida ya Allah katika dunia yake ni: kuja na kuondoka, naye 
Allah amewakirimu waja wake; akawaekea misimu katika zama, Ambayo 
ndani yake madhambi na makosa yanafutwa, na [watu] hujiandaa ndani 
yake kwa amali njema. 

Na ndani ya mwaka mna mwezi ambao ndio mwezi bora zaidi, ndani 
yake ndio Allah alimpatia Mtume wake utume, na akamteremshia kitabu 
chake, Waislamu wanaungojea mwaka mzima hali ya kuwa na raha nao 
ndani ya vifua vyao, ndani yake wanatekeleza nguzo miongoni mwa nguzo 
za Uisilamu; inayofanywa kwa ikhlasi, ndani yake (nguzo hiil Muisilamu 
anahisi ladha hali akiwa na njaa. Mja anatekeleza ndani yake [nguzo hii] 
maana ya ikhlasi; ili aondoke nayo na kuitekeleza katika ibada zote 
zilizobaki, akiwa mbali kabisa na riya, 

Thawabu za Saumu yake haina kikomo katika kuzidishwa, bali hilo 
linarudi kwa [Allah] Mkarimu, [Mtume] swala na salamu za Allah 
zimshukie alisema: 

«Allah mwenye ushindi na ukuu amesema: Amali zote za 


' Imetolewa siku ijumaa, tarehe ishirini na moja ya mwezi wa Shaabani, mwaka elfu moja 
mia nne na thalathini na mbili wa hijri, ndani ya Msikiti wa Mtume swala na salamu za 
Allah zimshukie. 


92 SAUMU YA RAMADHANI 


mwanadamu ni zake, ila Saumu, kwani hakika hiyo ni yangu, nami 
Nitailipa>, wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na Saumu inatengeza nyonyo, na inapelekea kuchuma mambo mema na 
kuwa mbali na ya ufisidifu. Kwayo madhambi yanafutwa; Nabii swala na 
salamu za Allah zimshukie alisema: 

<Aliyefunga Ramadhani kwa hali ya kuamini na kutarajia; 
atasamehewa madhambi yake yaliotangulia>, wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea. 

Ni mwezi wa utiifu, ihsani, msamaha na radhi; Nabii swala na salamu za 
Allah zimshukie alisema: 

<pindi Ramadhani inapoingia: milango ya mbingu inafunguliwa, na 
milango ya Jahanamu inafungwa, na mashetani wanafungwa 
minyororo>, wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Ndani yake [Saumu] mna kusubiria moto wa kiu na uchungu wa njaa, na 
kuilazimisha nafsi juu ya kuyakomesha matamanio. Malipo yao (wenve 
kufunga] ni mlango miongoni mwa milango ya Pepo, hataingia |Peponi| nao 
ila wao tu 

Mnao ndani yake ukumbusho wa hali ya wenye njaa kati ya maskini na 
mafakiri, na ndani ya Saumu wanakuwa sawa waliokosa na wenye uwezo, 
wote wamemfunga kwa ajili ya Mola wao Mlezi, wanaomba msamaha wa 
madhambi yao, wanaacha kula kwa wakati mmoja, na wanafuturu kwa 
wakati mmoja, mchana wote wanakuwa sawa kwa njaa na kiu, ila itimie 
kwa wote kauli ya Allah: 

UA 

{Kwa hakika huu umma wenu ni umma mmoja, na Mimi ni Mola wenu 
Mlezi. Kwa hivyo niabuduni Mimi}.( Al-Anbiva': 92). 

Na Our-ani tukufu ndio msingi wa Dini na alama ya Utume, 
imeteremka ndani ya mwezi bora zaidi: 

gokil ao Jai call GLa; 344 

{Mwezi wa Ramadhani ambao imeteremshwa humo Qur'ani} (AI- 
Baqarah:185). 

Na kuteremka kwake ndani yake [Ramadhani] ni ishara kwa umma huu 
ukithirishe kusoma Our'ani na kuizingati (ndani yake), na alikuwa Jibrili 
salamu zimshukie akishuka kutoka mbinguni, na akisoma [Qur’ani] pamoja 
na Nabii wetu swala na salamu za Allah zimshukie, na katika mwaka 


KUJIANDAA KWA RAMADHANI 93 


aliokufa ndani yake alisoma naye Qur'ani mara mbili. 

Na alikuwa imamu Malik Allah amrehemu inapoingia Ramadhani 
anaelekea kusoma Qur'ani, na huacha Hadithi na watu wake. 

Na Sadaka ina manufaa makubwa dunia na akhera; kwani inakinga 
balaa, inasahilisha mambo, inavuta riziki, na inafuta athari za madhambi 
kama maji yanavyozima moto, nayo ni kivuli cha sahibu yake [aliyeotoa 
Sadaka] siku ya Kiyama. 

Na mali hayapungui kwa Sadaka, bali ni faradhi yenye kudhaminiwa 
(badala) kwa (Allah) Mkwasi Mkarimu: 

CHE 5B od go ally 
{Na chochote mnacho kitoa basi Yeye huwapa badala yake}, (Saba: 39). 
anayazidishia baraka na usafi duniani, na anamlipa mtoaji akhera 
starehe ya kudumu, 

Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

«Hakuna siku waja wataamka ila hushuka Malaika wawili, basi 
mmoja wao aseme: Ewe Allah, mpe mwenye kutoa badala, na Yule 
mwengine anasema: Ewe Allah, mpe mwenye kuzuia uharibifu», 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea, 

Basi julieni hali za nyumba za mafakiri na maskini, wajane maskini na 
mayatima maskini; kwani mnao ndani ya hilo kutatua janga lako, kukukinga 
na balaa, kumshibisha aliye na njaa, furaha kwa mtoto, kuitosheleza familia, 
na kuwaondolea haja ya kuomba. 

Na Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alikuwa mkarimu wa 
watu, na mtoaji zaidi: akitoa hukithirisha, na akizawadia huzawadia kama 
mtu asiyeogopa umaskini, 

Na alikuwa akiipokea Ramadhani kwa utoaji mwingi, alikua mtoaji wa 
kheri kuliko upepo ulioaziliwa, na pupa na ubahili haudumishi mali, wala 
kutoa hakuyamalizi. 

Na usiku wa Ramadhani ndio taji la usiku wa mwaka; 

«atakaye simama (usiku wa] Ramadhani (kwa ibada] hali ya 
kuamini na kutarajia; atasamehewa madhambi yake valiotanguliav, 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea, 

Na giza lake ni lenye thamani kwa ibada ndani yake; Nabii swala na 
salamu za Allah zimshukie alisema: 

<Swala bora zaidi baada ya faradhi ni Swala ya usiku>, imepokewa 


94 SAUMU YA RAMADHANI 


na Muslim, na 

«atakayeswali pamoja na imamu hadi [imamu] aondoke; 
ataandikiwa kisimamo cha usiku kamili>, imepokewa na Tirmidhi, 

Na mnao ndani yake usiku mmoja unaozidishwa ujira wake, nao ndio 
mama wa usiku - 'Usiku wa cheo na utukufu - ni mbora kuliko miezi elfu 
moja, na ndani ya kila usiku [wa Ramadhani] unafunguliwa mlango wa 
kuitikiwa maombi mbinguni, na hazina za [Allah] mwenye kutoa zimejaa, 
basi omba vipawa vya (Allah) Mwenye kukirimu, na rehema za mwenye 
kurehemu, kwani Ramadhani ni mwezi wa vipawa na tunu, na mtu mlemavu 
zaidi aliyekosa kuomba. 

Na masiku ni kurasa za umri, na aliye mwema ni yule aliyezidumisha na 
amali njema zaidi, na aliyetolewa na Allah kutoka udhalilifu wa maasi hadi 
katika utukufu wa utiifu; huyo (Allah) amemtajirisha bila mali, na 
amempumbaza bila mwendani wa kupumbaza, na aliyetambua Mola wake 
Mlezi basi atajishughulisha naye kuache matamanio ya nafsi yake. 

Baadhi ya watu wamefanya usiku wao ulio na thamani kuwa rahisi, kwa 
kushughulika na upuzi na yasio na manufaa, pindi mwezi wa Saumu 
unapoisha, watu wanakuwa wamefaidika hali yeye amepata hasara, 

Na wako baadhi ya watu ambao wanafunga wala hawaswali, na Saumu 
haikubaliwi ila kwa Tawhidi na Swala 

Na mwanamke ameamrishwa kukithirisha kusoma Our'ani, dhikri, 
istighfari na kukithirisha ibada za sunnah, na Swala ya Tarawehe nyumbani 
kwake ni bora kuliko msikitini, [Mtume] swala na salamu zimshukie 
alisema: 

«na nyumba za [wanawake] ni bora zaidi kwao>, imepokewa na Abu 
Daaud. 

Na ni juu yake kujisitiri na kuwa na haya, na kumchunga Mola wake 
Mlezi katika hali ya kughibu msimamizi wake au kuwepo kwake, na aliye 
mwema miongoni mwao ameahidiwa Radhi za Mola Mlezi wa viumbe 
wote, na kushikamana kwake na Dini yake, kujisitiri kwake, na kutukuza 
kwake na hijabu; (vote hayo| yananyanyua shani yake, na yanatia nguvu 
cheo chake, naye [mwanamke] ndio fakhari ya jamii, taji la heshima, na 
johari la maisha. 


'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 
66s Ehi Aa Guill le cak E agal aiie cak j piale ai hth 


KUJIANDAA KWA RAMADHANI 95 


(Enyi mlio amini! Mmeandikiwa Saumu, kama waliyo andikiwa walio 
kuwa kabla yenu ili mpate kuchamngu). (Al-Baqarah: 183). 
Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Our” ani tukufu... 


96 SAUMU YA RAMADHANI 


HOTUBA YA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na shukrani 
zote anastahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, na nashuhudia ya 
kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake hana mshirika; ili 
kuadhimisha shani yake, na nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad 
ni mja Wake (Allah) na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Enyi Waisilamu: 

Miongoni mwa mapokezi bora ya Ramadhani ni: kudumu kuomba 
msamaha, kukithirisha kumuhimidi Allah kwa kufikiwa na Ramadhani, 

Na waliotangulia katika mambo ya kheri ndio wenye kutangulia katika 
daraja za juu Peponi, 

Basi tekelezeni sababu za kurehemewa na Allah ndani ya mwezi wake 
mkarimu, shindaneni katika amali njema na mambo ya kheri, kithirisheni 
ndani yake aina za ihsani. 

Jiwekeni mbali na kusengenya, kuchochea na makosa yote, wala usikose 
kheri kwa sababu ya kukesha nje ya utiifu, wala usingizi usikuzuilie na 
ibada, na ukiweza usitanguliwe na yeyote kufika kwa Allah basi fanya. 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na kumsalimia Nabii 
wake... 


RAMADHANI IMEINGIA 97 


RAMADHANI IMEINGIA! 


Sifa zote za ukamilifu ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba msaada, 
tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana na shari za nafsi 
zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, yule ataongozwa na Allah, basi 
hakuna wa kumpoteza, na atakaye mpoteza hakuna wa kumuongoza, 
nashuhudia yakwamba hapana apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, hana 
mshirika, na nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na 
Mtume wake, swala na salamu za Allah nyingi zimshukie yeye, watu wake, 
na masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii: 
Enyi waja wa Allah, mcheni Allah haki ya kumcha, na kamateni 
Uislamu katika kishiko madhubuti kabisa. 


Enyi Waislamu: 

Michana na usiku yanaenda mbio mbio, na mwaka unakunja miezi yake 
mfulilizo, na katika hilo waja wanaelekea kwa Allah, na karibuni 
watakutana na amali zao. Na ni katika fadhila za Allah na ukarimu wake 
kuwa amewateulia waja wake kati ya zama misimu ya ibada, na akachagua 
masiku na usiku na masaa; ili hamu na bidii ziwe kubwa ndani yake, na 
uchangamfu uzidi, na washindane wenye kushindana. 

Na kila mwezi wa Ramadhani unapodhihiri unatuletea tena vipawa 
vilivyobarikiwa, basi Waisilamu wanaupokea hali ya kuwa mna raha ndani 
ya nafsi zao, na vifua vyao vimejaa furaha, huenda kipindi cha kabuli ndani 
yake kikamdiriki mja, akafikia kwacho daraja za radhi na maisha mema. 

Na umetuteremkia mwezi mtukufu zaidi na mtakatifu zaidi, ni msimu 
mkubwa, Allah ameihusu kwa utukufu na ukarimu, basi ndani yake 
akamtumiliza Mtume wake swala na salamu zimshukie, akateremsha kitabu 
chake, na akafaradhisha saumu, ni masaa yaliobarikiwa, na vipindi vyake 
vimeimarishwa na kheri, kheri ndani zinafuatana, na zinaenea baraka ndani 
yake. 

Ni msimu wa ihsani na sadaka nyingi, na ni zama za msamaha na kufuta 
maovu; mchana wake ni Saumu, ndani ya usiku wake mna kisimamo 


' Imetolewa siku ya ijumaa, tarehe mbili, mwezi wa Ramadhani, mwaka elfu moja mia nne 


na thalathini na tisa, ndani ya Msikiti wa Mtume swala na salamu zimshukie 


98 SAUMU YA RAMADHANI 


kinacho imarishwa na Swala na Our'ani. Ndani yake milango ya Pepo 
inafunguliwa, na milango ya Moto inafungwa, na mashetani wanafungwa 
minyororo, na mnao ndani yake Usiku ambao ni bora kuliko miezi elfu 
moja, aliyenyimwa kheri yake basi huyo ndiye aliyenyimwa hakika. 

Ramadhani ni uwanja mkunjufu wa kushindana katika ibada, na zawadi 
ya kutakasa nafsi kutokana na uchafu na maafa, ni mwezi mkarimu, ndani 
yake [thawabu za] amali zinadishwa, na makosa na dhambi zinafutwa; 

[Mtume] swala na salamu za Allah zimshukie zimshukie alisema: 

«Swala tano [za faradhi], Swala ya Ijumaa hadi Ijumaa, na 
Ramadhani hadi Ramadhani; ni zenye kufuta madhambi yalio baina 
yao, pindi yakiepukwa madhambi makubwa>, imepokewa na Muslim. 

Waisilamu wanatekeleza ndani yake [Ramadhani] nguzo miongoni za 
Uisilamu, nao ni sura ya kimatendo ya utukufu wa Dini hii, na kuleta kwake 
umoja wa Waisilamu, na ndani yake inadhihiri kauli yake [Allah] 
aliyetukuka: 

(Kwa hakika huu umma wenu ni umma mmoja, na Mimi ni Mola wenu 
Mlezi. Kwa hivyo niabuduni Mimi}. (Al-Anbiva': 92). 

kufaidika na misimu ya kheri ni futahi kutoka kwa Allah kwa 
anayempenda miongoni mwa waja wake. Ndani ya Ramadhani 
zinakusanyika ibada kubwa kubwa za msingi; Swala ni fungamano baina ya 
mja na Mola wake Mlezi, wala haifarikiani na Muisilamu katika maisha 
yake yote, 

Na swala ya mwanamume katika jamaa ni faradhi, nayo inazidi Swala 
yake ya nyumbani na sokoni kwa daraja ishirini na saba, na inastahiki kwa 
muisilamu atake usaidizi juu ya (kuitekeleza) saumu kwa swala, na awe na 
hadhi kubwa ya Swala ya usiku; kwani 

<Atakayesimama [usiku wa] Ramadhani (kwa ibada] hali ya kuamini 
na kutarajia; atasamehewa madhambi yake yaliotangulia», 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea, 

<Atakaye swali pamoja na imamu hadi [imamu] aondoke; 
ataandikiwa kisimamo cha usiku kamili>, imepokewa na Tirmidhi, 

Na Zaka na Sadaka zinatwahirisha mali ya kuyakuza, na ni ukwasi wa 
nafsi na utakaso, basi athari yake iko wazi juu ya nafsi, mali na wana, 
inakinga balaa, inaleta matarajio, na atakayewakirimu waja wake [Allah], 


RAMADHANI IMEINGIA 99 


basi Allah naye atamkirimu, [Mtume] swala na salamu za Allah zimshukie 
alisema: 

<Allah aliyetukuka amesema: Ewe mwanadamu, toa |Sadaka kuwapa 
maskini| Nami nitoe kukupa>, wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na <kila mtu yuko chini ya kivuli cha sadaka yake> siku ya Kiyama, 
basi toa Sadaka hata kama ni kwa kichache, na nafsi yako ihisi vizuri nalo, 
na mpumbaze nayo [Sadaka] yule alivenvimwa, na <atakaye futurisha 
aliyefunga, atapewa mfano wa ujira wake>, na ilikuwa katika uongofu 
wake [Mtume] swala za na salamu zimshukie ni: Kutoa na kufanya 
ukarimu; huzawadia kama mtu asiyeogopa umaskini, akitoa hukithirisha, 
hamrudishi mwenye kuomba, na hakuombwa kitu ila alikitoa, na [Mtume] 
swala na salamu zimshukie alikuwa mtoaji zaidi ndani ya Ramadhani; 
alikuwa ndani yake [Ramadhani] ni kama upepo ulioachiliwa (kwa kutoa 
sanal. 

Na Saumu ni ibada kubwa zaidi katika mwezi huu mtukufu, Waislamu 
wanajiandaa ndani yake na uchamngu: 

UA le k 8 aal KUKAAA 

(Enyi mlio amini! Mmefaradhishiwa Saumu, kama walivyo faradhishiwa 
waliokuwa kabla yenu ili mpate kuchamngu), (Al-Bagarah: 183). 

(Ibada ya Saumu| thawabu zake hazina idadi wala mipaka: 

<Amali zote za binadamu ni zake, ila Saumu, kwani hakika hiyo ni 
yangu, nami ndiye mwenye kuilipa>, wameafikiana Bukhari na Muslim 
kuipokea. 

Na «atakayefunga Ramadhani hali ya kuamini na kutarajia; 
atasamehewa madhambi yake yaliotangulia>, wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea, 

Na Saumu inawakinga watu wake na shari na maovu; [Mtume] swala na 
salamu zimshukie alisema: 

<Saumu ni kinga>, wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na miongoni mwa amali njema zinazovunwa [ndani ya Ramadhani] ni: 
Umra; [Mtume] swala na salamu zimshukie alisema: 

<Umra ya ndani ya Ramadhani inalingana na Hija>, wameafikiana 
Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na Our'ani ni Maneno ya Allah na hoja yake juu waja wake, nayo ni 
chimbuko la hekima, na alama ya Utume, hakuna njia ya kufikisha kwa 
Allah ila hiyo, wala hatuna kuokoka ila kwayo, 


100 SAUMU YA RAMADHANI 


Ni nuru ya akili na macho, anayeikurubia anapata utukufu, na anaye 
shikana nayo anapata ushindi, kuisoma ni ujira na uongofu, kuidurusu ni 
elimu na kupata kukita, kuifanyia kazi ni kinga na amani, na kuifunza na 
kuilingania ni taji lilio juu ya vichwa vya watu wema. 

Na Qur'ani iliteremka ndani ya Ramadhani, na inasistizwa kukithirisha 
kuisoma, kuizingatia, kuisoma, kuisomesha, kuitendea kazi na kuiitikia; 
(Allah) mwenye ushindi na ukuu: 

ĠOB; walia ss HY st aa Jl Gall aa 
{Mwezi wa Ramadhani ambao imeteremshwa humo Qur'ani kuwa ni 
uwongofu kwa watu, na hoja zilizo wazi za uwongofu na upambanuzi}, ( 
Al-Baqarah:185). 

Na alikuwa Jibrili salamu zimshukie akisoma [Qur’ani] pamoja na Nabii 
wetu swala na salamu za Allah zimshukie ndani yake mara moja kwa kila 
mwaka, na katika mwaka aliokufa ndani yake alisoma naye Our'ani mara 
mbili. 

Na Dua ni ibada na yenye kukurubisha [kwa Allah], ni ghanima bila ya 
tabu, na ni faida isio na uzito ndani yake, nayo inaleta ukunjufu wa maisha, 
na ni adui wa kila balaa, na <hataangamia yeyote aliyeshikamana na 
Dua», kupitia kwayo mja hufikia malengo yake, na anapata matakwa yake; 

Ni mangapi ya mbali imeyakurubisha?! mangapi mazito 
imeyawepesisha?! Na majanga mangapi imeyaletea faraja?! Na Dua yenye 
kuitikiwa zaidi ni ile iliokuwa ndani ya mwisho wa usiku, na mja 
anapojidhalilisha mbele ya Mola wake Mlezi Allah humuitikia maombi 
yake, 

Na pindi nafsi inapokuwa na njaa moyo hulainika na husafika, na 
aliyefunga maombi yake hayarudishwi, ibnu Rajab Allah amrehemu 
amesema: "Aliyefunga yuko ndani ya ibada usiku na mchana, na maombi 
yake huitikiwa anapokuwa ndani ya Saumu na anapofuturu, basi yeye katika 
mchana wake ni mwenye kufunga na kusubiri, na katika usiku wake ni 
mwenye kula na kushukuru>, basi aliyeafikiwa ni yule anayekithirisha 
kugonga mlango wa mbingu (kwa Dua], na akaichumia nafsi yake akiba 
ndani ya michana na usiku hii. 

Na Dhikri ya Allah [kumtaja na kumkumbuka] ni ibada adhimu ilio 
nyepesi, na atakayemtaja Allah, Allah naye humtaja, na endapo ulimi wa 
mja hautashughulika na kumtaja Allah, basi utamshughulisha yeye na 


RAMADHANI IMEINGIA 101 


maneno yasio muhimu na ya maasi, 

Muamala mwema ni katika Dini, na viumbe wanao stahiki zaidi ihsani 
yako: ni yule ambaye Allah aliambatanisha haki yao na haki Yake, basi 
wazazi wawili ima ni Pepo yako au ni Moto wako, nao ndio watu wanao 
stahiki zaidi usuhuba wako mwema; 

(Mtume) swala na salamu zimshukie alisema: 

<limedhalilika pua, kisha limedhalilika pua, kisha limedhalilika pua, 
ikasemwa: la nani ewe Mtume wa Allah? Akasema: atakayewadiriki 
wazazi wake katika uzee - mmoja wao au wote wawili - kisha asiingie 
Peponi (kwa sababu yao|>, imepokewa na Muslim, 

Na «kizazi kimeangikwa katika 'Arshi' [ya Allah], kinasema: 
atakayeniunga, naye Allah amuunge, na atakayenikata, naye Allah 
amkate>, wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na «atakayependa kukunjuliwa riziki yake, na kuongezewa athari 
yake; basi aunge kizazi chake>, wameafikiana Bukhari na Muslim 
kuipokea. 

Na ni katika ukamilifu wa utiifu: Kuihifadhi [Saumu] kutokana na kila 
lenye kuivunja au lenye kuipunguza, na mwenye kufunga atakiwa kuwa na 
bidii zaidi ya kuhifadhi ibada yake, na kuhifadhi Saumu yake kutokana na 
yenye kuivunja na kuifisidi; 

[Mtume] swala na salamu zimshukie alisema: 

<Inapokuwa siku ya kufunga mmoja wenu basi asiseme maneno 
machafu, wala asipige kelele, na endapo mtu atamtusi au ampige vita; 
basi aseme: Mimi ni mtu aliyefunga>, wameafikiana Bukhari na Muslim 
kuipokea. 

Na ilikuwa katika mwenendo wa wema waliotangulia Allah awarehemu, 
wakifunga wanakaa Misikitini, na wakisema: <Tunahifadhi Saumu zetu, 
wala hatusengenyi mtu> 

Imamu Ahmad Allah amrehemu alisema: "inampasa aliyefunga 
aichunge Saumu yake kutokana na ulimi wake, wala asizozane>. 


Na baada ya haya, enyi Waisilamu: 

Wema haukamiliki, wala hausimami juu ya muundi wake na sehemu 
yake, ila kwa mapenzi yenye kumpeleka mtu katika ikhlaasi, na kwa ukweli 
unaopelekea katika kumfuata (Mtumej vizuri, na amali haiwi yenye 
kukurubisha kwa Allah hadi uwe msukumo wa kuifanya ni Imani wala si 


102 SAUMU YA RAMADHANI 


mazoea [ada] na matamanio (ya nafsi], au kutaka kusikika na kuonekana, 
lazima lengo lake liwe ni kutaka thawabu za Allah na radhi zake. Pindi 
itakusanyika ndani ya amali Imani na kutarajia, basi itapatikana kabuli na 
msamaha. 


'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 
KAA SN SAGE B55 ASS oa Bake Ul he key 
{Na yakimbilieni maghfira ya Mola wenu Mlezi, na Pepo ambayo upana 
wake ni mbingu na ardhi, iliyowekwa tayari kwa wachamngu). (Al-Imran: 
133). 
Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Qur’ani tukufu... 


RAMADHANI IMEINGIA 103 


HOTUBA YA PILI 


Sifa njema zote astahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na shukrani 
zote astahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, na nashuhudia ya 
kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake hana mshirika; ili 
kuadhimisha shani yake, na nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad 
ni mja Wake (Allah) na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 

Enyi Waisilamu: 

Dunia pamoja na furaha zake na huzuni zake zitaisha, na umri utaisha 
kwa urefu wake na ufupi wake, na wote watakutana na Mola wao, na wakati 
huo 
{Siku ambayo kwamba mali hayatofaa kitu wala wana * Isipokuwa mwenye 
kumjia Mwenyezi Mungu na moyo safi); (Ash-Shuaraa' :88). 

Basi upokeeni mwezi wenu kwa toba ya ukweli, na tieni azima ya 
kufaidika nao, na kuamirisha nyakati zake kwa utiifu, kwani uhai si kitu ila 
pumzi za kuhesabiwa, na ajali zenye mipaka, na vuneni nyakati bora. 

Na aliyepunjwa ni yule alivediriki Ramadhani na asisamehewe; [Mtume] 
swala na salamu zimshukie alisema: 

<imedhalilika pua ya mtu aliyeingiliwa na Ramadhani, kisha itoke 
kabla ya yeye kusamehewa>, imepokewa na Tirmidhi. 

Na <ambaye hajaacha kusema urongo na kuufanyia kazi, basi Allah 
hana haja na yeye kuacha chakula chake na kinywaji chake», 
imepokewa na Bukhari. 

Na miongoni mwa mambo makubwa zaidi ya kusiluhisha nyoyo ni: 
kumdhukuru Allah, kudumu na Our'ani tukufu, kisimamo cha usiku na 
kukaa na watu wema. 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na kumsalimia Nabii 
wake... 


104 SAUMU YA RAMADHANI 


MASIKU YENYE THAMANI!. 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba msaada, 
tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana na shari za nafsi 
zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, yule ataongozwa na Allah, basi 
hakuna wa kumpoteza, na atakayempoteza hakuna wa kumuongoza, 
nashuhudia ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, 
hana mshirika, na nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na 
Mtume wake, swala na salamu za Allah nyingi zimshukie yeye, watu wake, 
na masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii: 
Basi enyi waja wa Allah mcheni Allah haki ya kumcha, na mchungeni 
[chungeni amri zake na makatazo yake] katika siri na minong'ono. 


Enyi Waisilamu: 

Umetukuzwa umma huu kwa mwezi ambao ndani yake nafsi 
zinatwahirika kutokana na maasi na madhambi, na kutokana na sifa za 
kasoro, waisilamu ndani yake wanashughulisha nyakati zao kwa utiifu na 
kusoma Qur’ani, Saumu inazitakasa nafsi zao, swala (va usiku] inarekebisha 
tabia zao, na Qur'ani inalainisha nyoyo zao, wanashindana kwa mambo 
mema ndani ya usiku wake, na kwa utoaji ndani ya michana yake. 

Na katika kumi lake la mwisho, amali zinazidi na matarajio yanafikiwa, 
na usiku wake unahuishwa kwa ibada na Swala ya usiku, Aisha Allah 
amridhie alisema: <Nabii Swala na salamu za Allah zimshukie alikuwa 
pindi liingiapo kumi la mwisho, akihuisha usiku wake, akiamsha watu wake 
(usiku ili wafanye ibada], na akifanya bidii na akibana kibwebwe», 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea, 

Na [Mtume] swala na salamu za Allah zimshukie huzidisha amali zake 
njema ndani ya mwezi wa Ramadhani, na analihusu kumi lake la mwisho 
kwa kuzidisha [amali], Aisha Allah amridhie alisema: <Mtume wa Allah 
swala na salamu za Allah zimshukie alikuwa akijitahidi ndani ya kumi la 
mwisho, jitihada ambayo hakuwa akiifanya katika masiku mengineo>, 


' Imetolewa siku ya Ijumaa, tarehe kumi na nane ya mwezi wa Ramadhani, mwaka elfu 
moja, mia nne na ishirini na sita hijria, ndani ya Msikiti wa Mtume swala na salamu za 
Allah zimshukie. 


MASIKU YENYE THAMANI. 105 


imepokewa na Muslim. 

Hakika huo [mwezi wa Ramadhani] ni soko wanaloshindana ndani yake 
wachangamfu, na ni mtihani unaotahini hima [za waja], na mnao ndani ya 
kumi la mwisho usiku uliobarikiwa, ambao ndio taji la usiku wa mwaka, 
ulio mwingi wa baraka, masaa yake ni yenye cheo na thamani, amali kidogo 
ndani yake ni nyingi (katika thawabu), na amali nyingi ina inalipwa mara 
dufu: 


Ga alf o ge ui 
{Laylatul Qadri ni bora kuliko miezi elfu}, (Al-Qadr: 3). 


viumbe wakubwa wanateremka kutoka mbinguni ili kuushuhudia usiku 

huo: 

dee OSL ed CI KI SHS 
{Huteremka Malaika na Roho [Jibrili] katika usiku huo kwa idhini ya Mola 
wao Mlezi}, (Al-Qadr: 4). 

Mwenye kusimama usiku wake kwa kufanya ibada ni mwenye 
kusamehewa, Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<atakaye simama usiku wa cheo jlavlatul qadr) hali ya kuamini na 
kutarajia; atasamehewa madhambi yake yaliotangulia>, wameafikiana 
Bukhari na Muslim kuipokea, 

Ndani yake milango (va Pepol inafunguliwa, na mazungumzo 
yanasikiwa, na ndani yake Mola mlezi anaunga na kukata, anapatia na 
kunyima, na anadunisha na kunyanyua, 

Aisha Allah amridhie alisema: 

<Nilisema: Ewe Mtume wa Allah, waonaje nikijua 'laylatul Oadri' ni 
usiku gani, nisemeje? [Mtume] akasema: sema: 'Allahuma innaka 
afuwwun, tuhibbul afwa, fa'afu annii [ewe Mola, hakika wewe ni mwenye 
kuafu sana, unapenda afua, basi niafi nami|>, imepokewa na Tirmidhi. 


Enyi Waisilamu: 

<Swala bora zaidi baada ya faradhi ni Swala ya usiku>, imepokewa 
na Muslim, 

Na hakuwa Nabii swala na salamu za Allah zimshukie akiacha kisimamo 
cha usiku safarini au mjini, na alikuwa akiiswali kwa kusimama na kukaa, 
hadi miguu yake ikifura. 

Na msafara wa Masahaba ulifuata uongofu huo, (Allah) aliyetukuka 


106 SAUMU YA RAMADHANI 


amesema: 
GAGE aali 53 Hagley 045 itas J GU ye G3 asis GET is Ss ĠIB 
{Hakika Mola wako Mlezi anajua ya kuwa hakika wewe unakesha 
karibu na thuluthi mbili za usiku, na nusu yake, na thuluthi yake. Na baadhi 


ya watu walio pamoja nawe kadhaalika}, ( Al-Muzzammil: 20). 
Na aliyetakasika akasema: 


Kadi Sl 53 gad GaP 
(Alama zao zi katika nyuso zao, kwa athari va kusujudu}. ( Al-Fat-h: 29). 


Na kusimama katika giza [kufanya ibada usiku] kwa ajili Allah ni 
katika amali njema: 
HUK BAE 

(Walikuwa wakilala kidogo tu usiku), (Ad-Daarivat: 17). 

Na Swala ya usiku ni jambo kubwa linalotarajiwa, na ni jambo takatifu 
zaidi lenye kutangulizwa (kwa Allah), nayo ni katika sababu za kuingia 
Peponi, [Mtume] mteule swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<Enyi watu, toeni salamu, lisheni chakula, ungeni kizazi, na swalini 
usiku hali watu wamelala, mtaingia Peponi kwa salama>, imepokewa na 
Tirmidhi. 

Na mwenye kusimama usiku wa Ramadhani amebashiriwa msamaha wa 
madhambi; [Mtume] swala na salamu zimshukie alisema: 

<atakaye simama (usiku wa] Ramadhani (kwa ibada] hali ya kuamini 
na kutarajia; atasamehewa madhambi yake yaliotangulia», 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea, 


Enyi Waisilamu: 

Dua ni kamba ilionyoshwa [kuunganisha] baina ya mbingu na aradhi, 
nayo ni ngawira [inayopatikana] bila ya tabu, na ni miongoni mwa dawa 
zenye manufaa zaidi katika kutibu maradhi: 


rE E E E TRER 
{Au nani yule anayemjibu mwenye shida pale anapo mwomba, na 
akaiondoa dhiki}, (An-Naml: 62). 
Na ndani ya kila usiku mna kipindi cha kuitikiwa maombi, ambacho 
ndani yake milango [ya mbingu] inafunguliwa, na Mkarimu anatoa, basi 
omba ndani yake unalotaka. 


MASIKU YENYE THAMANI. 107 


Kwani hazina za Allah zimejaa, Naye ni Mtoaji na ni Mkarimu sana, na 
kuwa na yakini ya kuitikiwa; kwani Mola Mlezi ni muweza, na mnushurie 
mashtaka yako, hakika Yeye ni Mwenye kurehemu, Nabii swala na salamu 
za Allah zimshukie alisema 

<Hakika mnao ndani ya usiku kipindi, hakiafiki Muisilamu yeyote 
akiwa anamuomba Allah kheri ya dunia na akhera ila Allah humpa, na 
hilo ni kila usiku>, imepokewa na Muslim. 

Na umande wa usiku ni nyakati za kutarajiwa kukubaliwa maombi; 
ilisemwa kuambiwa Nabii swala na salamu za Allah zimshukie 

«ni maombi gani yenye kusikika [kuitikiwa] zaidi? Akasema: Ndani ya 
mwisho wa usiku, na mwisho wa Swala za faradhi>, imepokewa na 
Tirmidhi. 

Na mja anahitajia kufuta uchafu wa makosa yake, na kudhihirisha 
unyonge na mahitaji mbele ya Allah. Na miongoni mwa hali za 
kujidhalilisha mbele ya Allah zinazotarajiwa zaidi ni: Kufanya itikafu katika 
nyumba miongoni mwa nyumba za Allah ili kutaka afua Yake. Nabii wetu 
swala na salamu za Allah zimshukie alikuwa akifanya itikafu katika kumi la 
mwisho la Ramadhani. 

Na pindi mja anapomkurubia Mola wake Mlezi basi Allah atamfanyia 
upole, na atamfikishia wema kwa njia asizozitarajia, na atamkinga na shari 
kwa njia asizozitarajia. 


Enyi Waisilamu: 

Zaka ni nguzo kati ya nguzo za Uisilamu, na jengo miongoni mwa 
majengo yake, kwayo mafungamano baina ya Waisilamu yanapata nguvu, 
na ndani yake mna kutwahirisha nafsi na kuitakasa kutokana na ubahili; 

[Allah] aliyetukuka amesema: 


iy Ss a ia jaf be AL 
{Chukua Sadaka katika mali zao, uwasafishe na uwatakase kwazo}, (At- 
Taubah: 103). 
Nayo ni haki ya wajibu, na faradhi ya lazima, mnao ndani yake 
kuvuta baraka, nyongeza na badala kutoka kwa Allah, 
G 543 och 93 ial gp 

{Na chochote mnachokitoa basi Yeye huwapa badala yake}. (Saba': 39). 

Mnao ndani ya zaka kuzinyanyua roho na tabia kwa ukarimu na utoaji, 


108 SAUMU YA RAMADHANI 


kwayo unakamilika uadilifu na ukunjufu wa maisha, na mafakiri wapata 
saada, nayo ni pambo la wakwasi na wachamngu, na wasia wa Manabii: 


dd a FT biż G2 Ee. da Ute. bee 
x GS W925 O85 285! Gale SE 24) Jatt) 2S å Siy 


A625 55 Lee OS 359 A AAi k SKS 

{Na mtaje katika Kitabu Ismail. Bila ya shaka yeye alikuwa ni mkweli 
wa ahadi, na alikuwa Mtume, Nabii * Na alikuwa akiwaamrisha watu wake 
Swala na Zaka, na alikuwa mbele ya Mola wake Mlezi mwenye kuridhiwa} 
(Maryam: 54-55), 

Na hakika yamekuja makemeo makali kwa yule aliyeifanyia [Zaka] 
ubahili; [Allah] aliyetukuka anasema: 

Ld ia, BIEB bl Jane b das Y; Leal CAM Seas Guill 

{Na wanaokusanya dhahabu na fedha, wala hawazitumii katika Njia ya 
Allah, wabashirie khabari ya adhabu iliyo chungu} (At-Taubah: 34), 

Na imesihi kutoka kwa Mtume swala na salamu za Allah zimshukie 
kuwa alisema: 

«Atakaye pewa mali na Allah na asitoe Zaka yake; mali yake 
yatamathilishwa kuwa Shuja'an aqra'a - naye ni nyoka wa kiume, 
nywele za kichwa chake zimeng’oka kwa ajili ya wingi wa sumu yake -, 
ana vitone vyeusi viwili juu ya macho yake, atamtatia [shingoni] siku va 
Kiyama, kisha amuume mdomo mwake, kisha awe akimuambia: Mimi 
ni mali yako, mimi ni kanzi yako, kisha Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie akasoma: {Wala wasidhani wale ambao wanafanya ubahili 
katika aliyo wapa Allah katika fadhila zake kuwa ni kheri yao. Bali 
hiyo ni shari kwao. Watafungwa kongwa za yale waliyo yafanyia 
ubahili Siku ya Kiyama)>, wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Basi kuwa myenyekevu wa moyo kwa maskini, na mnyoshee mkono wa 
msaada, mkurubie, na mhurumie, wala usimdharau fukara, kwani hakika 
wengi wa watu wa Peponi ni mafukara. Na toa kwa mkono mkarimu, na 
nafsi karimu; Allah atakubariki katika mali na wana. 

Sadaka ni dawa ya maradhi na ishara zake, basi watafuteni madhaifu na 
wenye haja, na toeni mtaruzukiwa, na warehemuni nanyi mtarehemewa, 
kwani hajawahi lia shida fukara ila ni kwa sababu ya upungufu wa mkwasi 
(katika kutoa haki ya Zakal, 


MASIKU YENYE THAMANI. 109 


'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 
Ka iż-I ia 255 bh pial siia uu 
(Enyi mlio amini! Rukuuni na msujudu, na muabuduni Mola wenu 
Mlezi, na tendeni mema, ili mfanikiwe) (Al-Hajj: 77). 
Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Our-ani tukufu... 


110 SAUMU YA RAMADHANI 


HOTUBA YA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na shukrani 
zote anastahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, na nashuhudia ya 
kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake hana mshirika; ili 
kuadhimisha shani yake, na nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad 
ni mja Wake (Allah) na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Ama baada ya haya: 

Mwezi huu adhimu una utukufu, ni juu ya Muisilamu kuepusha Saumu 
yake na mambo yenye kuivunja, na ahifadhi macho yake kutokana na 
kutazama ya haramu, maskio yake kutokana na maovu, na wakati wake 
kutokana na mambo ya upuzi, 

Kwani wakati uliosalia katika huu mwezi unao cheo chake, na mda 
mchache ndani yake una thamani, ndani yake kunapatika mazingatio (va 
kufanya mtu] kulia kwa madhambi. Ni wangapi ambao Mola Mlezi 
anawaacha huru na Moto?! Na ni mateka wa madhambi wangapi ambao 
Allah amewaunga baada kukatika, na akawaandikia saada baada uovu 
uliokuwa mrefu?! 

Na ni juu ya mwanamke aepuke vizuizi vya njiani (njia ya kuenda kwa 
Allah), na asitoke kuenda sokoni ila kwa haja, pamoja na kujilazimisha 
kujihifadhi, sitara na haya. 

Na ni juu ya Muisilamu atangulize katika masiku ya Ramadhani iliyo 
barikiwa toba ya ukweli, kwa kutenda mema yenye kubaki, kwani uhai si 
kitu ila pumzi za kuhesabika, na nyakati zilizo na mipaka, na masiku ndio 
vipando vya kuwafikisha katika [ukomo wa] nyakati hizi. 

Basi tendeni [mema], tarajieni thawabu], na tuchukueni bishara njema; 
na aliyepunjwa hakika ni aliye ondoka au aliye shughulika na yasiokuwa 
utiifu kwa Allah, na aliyenyimwa hakika ni yule aliyenyimwa 'laylatul 
gadri', au akadiriki Ramadhani na asisamehewe; [Mtume] swala na salamu 
za Allah zimshukie alisema: 

<imedhalilika pua ya mtu aliyeingiliwa na Ramadhani, kisha 
ikatoka kabla ya yeye kusamehewa>, imepokewa na Tirmidhi. 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na kumsalimia Nabii 
wake... 


FADILA ZA KUMI LA MWISHO 111 


FADILA ZA KUMI LA Mwisho! 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba msaada, 
tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana na shari za nafsi 
zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, yule ataongozwa na Allah, basi 
hakuna wa kumpoteza, na atakayempoteza hakuna wa kumuongoza, 
nashuhudia ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, 
hana mshirika, na nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na 
Mtume wake, swala na salamu za Allah nyingi zimshukie yeye, watu wake, 
na masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii: 
Basi enyi waja wa Allah mcheni Allah haki ya kumcha, na mchungeni 
[chungeni amri zake na makatazo yake] katika siri na minong'ono. 


Enyi Waislamu: 

Allah amewamiminia waja wake neema, na akafuatisha kwao vipawa 
vyake, na vipawa vyake havina mpaka kiupana na kiwingi; Nabii swala na 
salamu za Allah zimshukie alisema: 

<Mkono wa Allah umejaa, kutoa hakuupunguzi, Yeye ni mwenye 
kutoa sana usiku na mchana>, wameafikiana Bukhari na Muslim 
kuipokea. 

Anatoa mengi ya kheri na mazuri; utoaji wake umewaenea waja wake, 
kheri zake zimedumu kwao, neema na riziki yake imefuliliza, na anaanza 
kutoa kabla ya kuombwa, anapoombwa anawapa zaidi ya inavyofikiriwa, 
wala hakuna yeyote mbinguni wala ardhini aliye kando na vipawa hivyo. 

Na Allah ndiye mstahiki zaidi wa wenye kuhimidiwa na kutajwa kwa 
ajili ya neema zake, [kutajwa] kwa kutakasiwa mapenzi, ibada, 
kunasibishwa neema kwake, na kutumiwa neema hizo katika kumtii Yeye, 

Na ni katika vipawa vyake aliyetakasika: Msamaha wake kwa 
anayemtaka kati ya waja wake; (Allah) aliyetakasika amesema: 


PA 


5 ae Gaal abl dià 


l Imetolewa katika siku va ijumaa, tarehe ishirini na moja ya mwezi wa Ramadhani, 
mwaka wa elfu moja mia nne thalathini na nane hijria, katika Msikiti wa Mtume swala na 


salamu za Allah zimshukie. 


112 SAUMU YA RAMADHANI 


{Hakika Allah ni Msamehevu Mwenye maghfira. }, (Al-Hajj: 60). 

Basi hajaacha kuwa Msamehevu wa madhambi ya waja wake kwa 
kuacha kuadhibu kwa mengi yake. 

[Allah] aliyetakasika amesema: 

{na anasamehe mengi}, (Ash-Shuaraa: 30). 

Ni msamehevu anapenda kusamehe, na anapenda kutoka kwa waja 
wake: kufanya sababu za wao kupata msamaha wake, kutaka maghufira, 
kutubia, kurudi kwake na amali njema. 

Na ndani ya Ramadhani vipawa vya Allah vinadhihiri na msamaha wake 
[pia], ndani yake amali zinakithiri, makosa na madhambi yanafutwa, ni 
mwezi wa saumu, Qur’ani, kisimamo [cha usiku], wema na ihsani, kufanya 
biashara na Allah ndani yake ni jambo lenye kuzidishwa maradufu [katika 
ujira], Ibnul Jawzi Allah amrehemu amesema: "Thawabu za amali zinazidi 
kwa kuzidi utukufu wa wakati, kama zinavyozidi kwa ajili ya kuhudhuria 
kwa moyo na kutakasika kwa kusudio [Niya]". 

Na Swala ya usiku ndani ya Ramadhani ina shani kubwa, Nabii swala na 
salamu za Allah zimshukie alisema: 

«atakaye simama [usiku wa] Ramadhani [kwa ibada] hali ya 
kuamini na kutarajia; atasamehewa madhambi yake yaliotangulia», 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea, 

Na atakayedumu na kisimamo cha usiku ataingia Peponi kwa salama; 
Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

«Enyi watu, toeni salamu, lisheni chakula, ungeni kizazi, na mswali 
usiku hali watu wamelala, mutaingia Peponi kwa salama», imepokewa 
na Ahmad. 

Na sadaka ni dalili ya imani ya mwenyewe, na siku ya Kiyama kila mtu 
atakuwa chini ya kivuli cha sadaka yake, na mtoaji ameahidiwa ushindi na 
msamaha. [Allah] aliyetakasika amesema: 

eÍ aT ÓE 8 oa SS IAG oa al 

{Na chochote mnachotoa au nadhiri mnazoweka basi hakika Allah 
anajua}, (Al-Baqarah: 270). 

Na ndani ya siku bora ujira wake unazidi; «Mtume swala na salamu za 
Allah zimshukie alikuwa mtoaji zaidi kati ya watu, na alikuwa akitoa zaidi 
ndani ya Ramadhani», wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 


FADILA ZA KUMI LA MWISHO 113 


Na thawabu za Umra ndani ya Ramadhani ni kubwa; Nabii swala na 
salamu za Allah zimshukie alisema: 

<Umra ndani ya Ramadhani inakuwa sawa na Hija>, wameafikiana 
Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na dua ndio ibada yenyewe, na roho lake, na kwayo unavutwa ukunjufu 
wa maisha na inakingwa balaa, na aliyefunga ana maombi yenye kuitikiwa; 

Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<Watu watatu maombi yao hayarudishwi: Anayefunga hadi 
afungue, kiongozi muadilifu, na maombi ya aliyedhulumiwa, Allah 
anayanyanyua juu ya mawingu, na anayafungulia milango ya mbingu, 
na Mola mlezi Anasema: Naapa kwa Ushindi wangu na Utukufu 
wangu! Nitakunusuru, nitakunusuru, hata kama ni baada ya mda», 
imepokewa na Tirmidhi. 

Na Qur'ani ni hoja, muombezi, uongofu na ponyo, Allah amemuahidi 
mwenye kuisomo malipo mazuri, na ziada ya fadhila zake; 

(Allah) aliyetakasika amesema: 


#598 SEES ĠA OE; Ba 5 Lash GLEN 28h ail Cus Slt Gall Gp 
Gals ob Bias ohh | a 

{Hakika wale wanaosoma Kitabu cha Mwenyezi Mungu, na wakashika 

Sala, na wakatoa kwa siri na kwa dhaahiri katika tulivyowaruzuku, hao 

hutaraji biashara isivobwaga * Ili Yeye awalipe ujira wao kwa ukamilifu, na 

awazidishie kutokana na fadhila zake), (Fatwir: 29-30). 

Allah ameiteremsha kwa ajili ya kuizingatia, mnao ndani yake 
mawaidha na mazingatio, Abu Bakar Swidiig Allah amridhie anapoongoza 
watu katika Swala, walio nyuma yake hukurubia kutomsikia, kwa ajili ya 
hofu ya Allah. 

Ramadhani ni uwanja mkunjufu wa wenye kushindana ndani yake, ni 
zama za wingi wa mambo mema, kheri nyingi na kuunga kizazi, ndani yake 
nafsi zinakuwa safi, na tabia zinatakasika, na waja wanakurubiana baina 
yao, na wanahurumiana baadhi yao kwa baadhi. 

Ni msimu uliobarikiwa, masiku yake yameshatangaza kuisha, na 
mwenye akili ni yule atakayepatiliza kumi lake la mwisho, akaliimarisha 
kwa kujikurubisha kwa Allah na matendo ya utiifu, na akauhifadhi mchana 
wake na akauhuisha usiku wake; <Mtume wa Allah swala na salamu za 
Allah zimshukie alikuwa akijitahidi ndani ya kumi la mwisho, jitihada 


114 SAUMU YA RAMADHANI 


ambayo hakuwa akifanya katika masiku mengineo>, imepokewa na Muslim. 
Na <kumi la mwisho linapoingia, Nabii Swala na salamu za Allah 
zimshukie huuhuisha usiku wake, huamsha watu wake [usiku ili wafanye 
ibada], na hufanyu bidii na hubana kibwebwe», wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea, 

Na inapendekezwa ndani ya usiku hizi zilizobarikiwa kukithirisha 
kumdhukuru Allah na kusoma Our'ani, Ibnu Rajab Allah amrehemu 
amesema: "ama nyakati zilizo bora - kama mwezi wa Ramadhani, hasa hasa 
usiku ambayo ndani yake inatafutwa 'laylatul gadr' -, basi inapendekezwa 
kukithirisha kusoma Qur'ani, ili kuupatiliza wakati>. 

Na inastahiki kwa Muisilamu awe na pupa ndani yake (kumi la mwisho 
la Ramadhani] ya maombi yenye manufaa zaidi na yenye kukusanya [kheri 
nyingi| zaidi; Aisha Allah amridhie amesema: 

<Ewe Mtume wa Allah, waonaje nikiafiki 'laylatu Oadri', nisemeje? 
(Mtume) akasema: Sema: 'Allahuma innaka 'afuwwun, tuhibbul 'afawa, 
fa'afu 'annii [ewe Mola, hakika wewe ni mwenye kuafu sana, unapenda 
afua, basi niafu nami|>, imepokewa na Ahmad. 

Na itikafu ni katika amali bora zaidi za kufuta madhambi na kunyanyua 
daraja «Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alikuwa akifanya itikafu 
katika kumi la mwisho la Ramadhani mpaka Allah mwenye ushindi na 
utukufu alipomfisha, kisha wake zake nao wakafanya itikafu baada yake», 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea, 

Az-Zuhri Allah amrehemu amesema: <Ajabu ya Waisilamu! Wameacha 
itikafu na hali Nabii swala na salamu za Allah zimshukie hakuiacha tokea 
alipoingia Madina hadi alipofishwa na Allah>. 

Na inapasa kwa aliye ndani ya itikafu awe faraghani kwa ajili ya ibada, 
na ajishughulishe na kusudio lake kuu, mbali na tangamano la ziada, 
mazungumzo ya ziada, na usingizi wa ziada, wala asitoke Msikitini ila kwa 
haja isiyo na budi, Ibnul Oayyim Allah amrehemu amesema: <na kusudio la 
itikafu na roho yake ni: Moyo kukaa faragha na Allah aliyetukuka, 
kukusanyika kwake, kuwa faragha naye [Allah], na kuwacha 
kujishughulisha na viumbe, na kushughulika naye [aliyetukuka] pekee; kiasi 
cha kuwa kumdhukuru Yeye, kumpenda, na kuelekea kwake sehemu ya 
hamu ya moyo na fikra zake>. 

Na ndani ya kumi la mwisho: Waisilamu wanaitafuta 'laylatul gadr'; 
Nabii swala na salamu alisema: 


FADILA ZA KUMI LA MWISHO 115 


<itafuteni 'laylatul gadr' ndani ya kumi la mwisho la Ramadhani>, 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea, 

Ni usiku mtukufu wenye cheo na sharafu, Allah aliteremsha Sura 
(kamili) kuihusu; ili kuadhimisha cheo chake, kutukuza jambo lake, na 
kunyanyua shani yake, akasema: 

gaii iu wiy 
{Na nini kitachokujuulisha nini Laylatul Qadri? }, (Al-Qadr: 2). 
[Allah] ameujaalia kuwa wenye baraka, ulio na kheri nyingi; 
akasema: 
G dd a aisit 

{Hakika tumekiteremsha katika usiku uliobarikiwa}, (Ad-Dukhan: 3). 

Na ni miongoni mwa baraka zake: Kuteremka kwa Qur-ani ndani yake; 
[Allah] aliyetakasika amesema: 

idi LI g adgitp 

(Hakika Sisi tumeiteremsha Qur'ani katika Laylatul Qadri, Usiku wa 
Cheo Kitukufu}, (Al-Qadr: 1). 

Na ndani yake Malaika wanateremka ardhini; (Allah) aliyetukuka 
amesema: 

GÁ E oF ais Sy isd C35 K J5 
{Huteremka Malaika na Roho katika usiku huo kwa idhini ya Mola wao 
Mlezi kwa kila jambo}, (Al-Qadr: 4). 

Ibnu Kathiir Allah amrehemu amesema: "Ndani ya usiku huu kunakithiri 
kuteremka kwa Malaika; kwa ajili ya wingi wa baraka zake, na Malaika 
huteremka zinapoteremka baraka na rehema, kama wanavyoteremka wakati 
inaposomwa Qur'ani, na wavizunguka vikao vya dhikri, na wanaweka chini 
mbawa zao kwa mtafuta elimu [ya sheria] kwa ukweli, ili kumuadhimisha», 

Ni usiku wa salamu, amani na utulivu; (Allah) aliyetakasika amesema: 


ral dls e e y 
{Amani usiku huo mpaka mapambazuko ya alfajiri), (Al-Qadr:5). 


Yaani: Salama kutokana na kila shari. Kuuhuisha kwa ibada ni ghanima 
kubwa; [Allah] aliyetukuka amesema: 


gaas 
{ni bora kuliko miezi elfu), (Al-Qadr: 3). 


116 SAUMU YA RAMADHANI 


Na ndani yake zinakadiriwa kadari za viumbe za mwaka; (Allah) 
aliye na ushindi na utukufu amesema: 


Coe G A a aS A E GE edd 
{Katika usiku huu hubainishwa na kuandikwa kila amri [ya kikadari na ya 
kisheria] ambayo Allah kaihukumu * amri itokayo kwetu}, (Ad-Dukhan: 4- 
5). 

Enyi Waisilamu: 

Basi [jueni] mazingatio ya amali ni mwishoni, na muhimu ni ukamilifu 
wa mwishoni wala si upungufu wa mwanzoni, na aliyefanya vibaya katika 
yaliotangulia, basi atubie katika yaliobakia; kwani mlango wa toba uko 
wazi, na vipawa vya Allah vinatolewa: 

gF i ja ail 5 955 
{Na anayemcha Allah, humtengezea njia ya kutokea}. (At-Twalaq: 2). 


'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 
oS) Saba; il-sena tib Fels BE IŻ) Jad MIS ol ale ai 
Yi Jo 55 dsl; 
{Enyi mlio amini! Mkimcha Allah, atakupeni kipambanuo, na atakufutieni 
makosa, na atakusameheni, na Allah ni Mwenye fadhila kubwa} .(Al-Anfal: 
29). 
Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Our-ani tukufu... 


FADILA ZA KUMI LA MWISHO 117 


HOTUBA YA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na shukrani 
zote anastahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, na nashuhudia ya 
kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake hana mshirika; ili 
kuadhimisha shani yake, na nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad 
ni mja Wake (Allah) na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Enyi Waislamu: 

Dunia ni masaa na masiku, nayo ni katika kurasa za umri, na umri wa 
mtu ni amali yake, basi mwema ni yule atakayedumisha siku zake kwa 
amali njema. 

Na aliyefuzu ni yule aliyepatiliza muda wake kwa mambo ya kheri, wala 
hakupoteza chochote katika wakati wake, na aliyepunjwa ni yule jambo lake 
limesambaratika, moyo wake ukaghafilika, na akafuata matamanio yake, 

Na aliyenyimwa hakika ni yule aliyenyimwa kheri ndani ya Ramadhani, 
Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<imedhalilika pua ya mtu aliyeingiliwa na Ramadhani, kisha 
ikatoka kabla ya yeye kusamehewa>, imepokewa na Tirmidhi. 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na kumsalimia Nabii 
wake... 


118 SAUMU YA RAMADHANI 


USIKU WA CHEO (LAYLATUL QADR)! 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba msaada, 
tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana na shari za nafsi 
zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, yule ataongozwa na Allah, basi 
hakuna wa kumpoteza, na atakayempoteza hakuna wa kumuongoza, 
nashuhudia ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, 
hana mshirika, na nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na 
Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah zimshukie yeye, watu wake, 
na masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii: 
Enyi waja wa Allah, mcheni Allah haki ya kumcha, na kamateni 
Uislamu katika kishiko madhubuti kabisa. 


Enyi Waislamu: 

Allah amewaumba binadamu na majini kwa ajili ya kumuabudu Yeye, 
naye aliyetakasika hawahitajii wao, wala wao hawaachi kumuhitajia Yeye, 
na kumuabudu Yeye peke yake ni sababu ya kuingia Pepo za neema; 

<alikuja mtu kwa Nabii swala na salamu za Allah zimshukie akasema: 
Nijulishe amali endapo nitaifanya nitaingia Peponi, [Mtume] akasema: 
Muabudu Allah wala usimshirikishe na chochote, usimamishe Swala 
iliowajibishwa, utoe Zaka iliofaradhishwa, na ufunge Ramadhani>, 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na kumuabudu Yeye aliyetukuka ni kila sehemu na wakati; Na (Allah) 
aliyetakasika amejaalia Ramadhani ni msimu wa kumfanyia Ibada; basi 
alikuwa [Mtume] swala na salamu za Allah zimshukie akiihusu 
[Ramadhani] na ibada asio zihusu nazo miezi mingineo, na Masahaba Allah 
awaridhie walikuwa na bidii ya kupatiliza (kwa ibada| nyakati zake, na Abu 
Huraira na masahibu zake Allah awaridhie <wanapofunga wanakaa 
Msikitini, na wakisema: Tunaitwahirisha Saumu yetu>, imepokewa na Abu 
Nueim. 

Na ni katika fadhila za Allah alivetakasika [juu ya waja]: kuwa amejaalia 


' Imetolewa siku ya ijumaa, tarehe ishirini ya mwezi wa Ramadhani, mwaka elfu moja mia 
nne na thalathini na tano hijria, ndani ya Msikiti wa Mtume swala na salamu za Allah 


zimshukie. 


USIKU WA CHEO (LAYLATUL OADR) 119 


ndani ya msimu wa Ramadhani mna misimu; amefadhilisha kumi la mwisho 
juu ya usiku wote wa mwezi, na akajaalia 'Laylatul gadr' ni usiku bora zaidi 
katika mwezi wa Ramadhani, na Nabii swala na salamu za Allah zimshukie 
alikuwa akilihusu kumi la mwisho la Ramadhani na amali, ambazo hakuwa 
akizifanya katika Miezi iliosalia, basi <kumi la mwisho linapoingia, Nabii 
Swala na salamu za Allah zimshukie huuhuisha usiku wake, huamsha watu 
wake [usiku ili wafanye ibada], na hufanya bidii na hubana kibwebwe», 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea, 

[Allah] aliyetakasika amenyanyua shani yake (Laylatul qadar] na 
akaiadhimisha, akasema aliyetakasika: 

6 351 iu Bassi bgp 
{Na nini kitachokujulisha nini Laylatul Qadri?}, (Al-Qadr: 2). 
Amali chache ndani yake ni nyingi [katika ujira], na nyingi ndani 

yake inazidishwa maradufu, ibada ndani ni bora kuliko ibada za miezi elfu, 
na kitabu bora zaidi kati ya vitabu vya mbinguni kimeteremka ndani yake: 


gaii LI g adgitp 
(Hakika tumekiteremsha katika usiku uliobarikiwa}.( Al-Qadr: 1). 


Na ni katika kuitukuza Qur’ani tukufu: kukithirisha kuisoma ndani 
ya mwezi ilioteremka ndani yake: 
Gi s Ji eii aas ai) 
{Mwezi wa Ramadhani ambao imeteremshwa humo Qur'ani},(Al- 
Bagarah:185). 

Na Jibrili salamu za Allah zimshukie alikuwa akiisoma Qur'ani na Nabii 
swala na salamu za Allah zimshukie ndani ya kila usiku wa Ramadhani, na 
ilipokuwa mwaka ambao (Mtumej alikufa ndani yake, alisoma naye Qur'ani 
ndani ya Ramadhani mara mbili; basi inastahiki kwa Muisilamu akithirishe 
kukisoma kitabu cha Allah ndani ya mwezi wa fadhila; ili apate fadhila za 
Qur’ani ndani ya mwezi wa Ramadhani. 

'Laylatul gadr' ni usiku mtukufu, Allah ametueleza kuwa miongoni mwa 
yanayojiri ndani yake: ni kuwa hubainisha ndani yake kila jambo - yaani: 
Oadari ya mwaka na yatakayojiri yake miongoni mwa: ajali, riziki, kheri na 
shari, na mengineo, hunukuliwa kutoka 'lauh Mahfuudh' hadi kwa 
waandishi, 

An-Nawawi Allah amrehemu amesema: "Imeitwa Al-Oadr': Yaani 


120 SAUMU YA RAMADHANI 


Usiku wa hukumu na upambanuzi", Mola mlezi anaunga ndani yake na 
kukata, anadunisha na kunyanyua, na apatia na kunyima; kama alivyosema 
aliyetukuka: 

kasi Al § G5 edd 

(Katika usiku huu hubainishwa na kuandikwa kila amri [ya kikadari na 
ya kisheria] ambayo Allah kaihukumu}, (Ad-Dukhan: 4) 

Yaani: anavovakadiria Allah ndani yake ni yenye kukita, haibadilishwi. 

Ni usiku unaoshuka ndani yake Malaika kwa ajili ya wingi wa baraka 
zake - na Malaika huteremka pamoja na baraka na rehema -, ni usiku ambao 
ni salama itokayo kwa Allah, basi wote ni kheri, hamna shari ndani yake, 
hadi kuchomoza kwa alfajiri, na imefichwa mda wake ndani ya kumi la 
mwisho, ili wajitahidi wenye kuitaka katika kuitafuta, na waislamu 
huzidisha ibada ndani ya kumi lote. 

Na inapendekezwa kwa mja ndani ya kumi (la mwisho] kuzidisha Dua, 
Swala, na kutenda kheri, ibnu Mas-uud Allah amridhie amesema: "kila kitu 
kina matunda, na matunda ya Swala ni Dua", 

Aisha Allah amridhie amesema: 

<Nilisema: Ewe Mtume wa Allah, waonaje nikijua 'lavlatu Qadri' ni 
usiku gani, niseme nini? [Mtume] akasema: sema: 'Allahuma innaka 
afuwun, tuhibbul afawa, fa'afuannii' [ewe Mola, hakika wewe ni mwenye 
kuafu sana, unapenda afua, basi niafu nami]», imepokewa na Tirmidhi, 

Na aliyesimama usiku wake kwa ibada ni mwenye kusamehewa 
madhambi; [Mtume] swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

«Atakayesimama usiku wa cheo [laylatul qadar] hali ya kuamini na 
kutarajia; atasamehewa madhambi yake yaliotangulia>, wameafikiana 
Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na [Mtume] swala na salamu zimshukie alikuwa akifanya itikafu ndani 
ya kumi la mwisho ili kuitafuta 'Laylatul gadr'; Aisha Allah amridhie 
amesema: <Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alikuwa akifanya 
itikafu katiku kumi la mwisho la Ramadhani hadi Allah alipomfisha>, 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. Ibnu Battwaal Allah amrehemu 
amesema: "Basi hili linajulisha kuwa itikafu ni miongoni mwa sunnah 
zilizosisitizwa; sababu ni kati ya yale aliyodumu nayo Nabii swala na 
salamu za Allah zimshukie, basi inapasa kwa waumini kumuiga Nabii wao 
katika hilo". 


USIKU WA CHEO (LAYLATUL OADR) 121 


Mnao ndani ya itikafu kukata mafungamano na viumbe ili kuwa faragha 
kwa kumuabudu Muumba, na pindi mafungamano na Allah yatapata nguvu 
basi Mola Mlezi atamridhia mja, ibnu Shihaab Allah amrehemu: "Ajabu ya 
Waisilamu! Wameacha itikafu, na hali Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie hakuacha itikafu kutoka aingie Madina hadi Allah alipomfisha". 

Na mwenye kufanya itikafu anakaa faragha kwa kumtii Allah, na anakaa 
katika hali hiyo muda wote wa itikafu yake, akiwa ndani ya sehemu 
ipendezayo zaidi kwa Allah - Misikiti -, anakaa ndani yake katika utiifu na 
ibada, unyenyekevu na utulivu, na maombi, basi haiwi hamu yake ila ni 
Allah, wala hana anayemkusudia ila Yeye, wala hana matakwa ila ni Yeye 
mwenye ushindi na utukufu, na atoke katika itikafu [anapomaliza] ikiwa 
moyo wake umefanya itikafu kwa kumtii Allah, na awe ndiye mwenye 
kutubia sana na mwenye kurudi sana kwa Allah aliyetakasika. 

Na Ramadhani ni msimu wa watoaji sadaka; wakwasi wanashindana 
ndani yake kwa kutoa na kutumia katika mambo ya kheri, kufanya mema, 
kunyoosha mkono wa usaidizi, kutoa Sadaka kwa maskini na mafukara; 

basi <tibuni wagonjwa wenu kwa sadaka», 

Hakika inakinga maradhi na alama zake, na watafuteni madhaifu na 
wenye haja, na toeni mtaruzukiwa, na warehemuni nanyi mtarehemewa, 
kwani hajawahi lia shida fukara ila ni kwa sababu ya upungufu wa mkwasi 
(katika kutoa haki ya Zaka), 

Na miongoni mwa sifa za watu wema: ni kuwa wanavyo vitoa 
wanavitakasia Uso wa Allah, hawataki kutoa kwa mafukara sifa wala Dua, 
basi usijaaliye Sadaka yako ni kwa ajili ya kutarajia fukara akuombee, lakini 
iwe ni kutarajia Radhi za Allah pekee; 

(Allah) aliyetakasika amesema: 


z Kauli 5 Wa PI ó paki 235 


WA Ji as pea 5,39 il az es U 
{Na huwalisha chakula, juu ya kukipenda kwake, masikini, na yatima, 
na wafungwa * Hakika sisi tunakulisheni kwa kwa kukusudia Uso wa Allah. 
Hatutaki kwenu malipo wala shukrani}, (Al-Insan: 8-9). 
Sheikhul Islaam Allah amrehemu amesema: «atakayetaka kutoka kwa 
mafukara Dua au sifa atakuwa ametoka katika aya hii». 


122 SAUMU YA RAMADHANI 


Na baada ya haya, enyi Waisilamu: 

Ndani ya Ramadhani ujira unakuwa maradufu, na milango ya Pepo 
inafunguliwa, na kuja kwake ni mapito yasiokubali kungojea, na mwezi 
wake ni mfupi haukubali kufanya upungufu (katika ibada], basi kimbilia 
katika mambo ya kheri, na ukiweza yeyote asikushide katika kujikurubisha 
kwa Allah basi fanya. 


'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 
Rab sys A SEL Bażi 585 Ell SS ob aa 
GO MAS IPE oto bE! aa 


{Mwenye kutenda mema, mwanamume au mwanamke, naye akawa ni 


at 


Muumini, tutamhuisha maisha mema; na tutawapa ujira wao kwa bora ya 
waliyokuwa wakiyatenda}. (An-Nahl: 97). 
Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Qur-ani tukufu..., 


USIKU WA CHEO (LAYLATUL OADR) 123 


HOTUBA YA PILI 


Sifa njema zote astahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na shukrani 
zote astahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, na nashuhudia ya 
kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake hana mshirika; ili 
kuadhimisha shani yake, na nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad 
ni mja Wake (Allah) na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Enyi Waislamu: 

Ramadhani ni sehemu ya kuvuna toba na kurudi kwa Allah, ndani yake 
Allah anasamehe telezo, na anafuta ndani yake makosa na maovu; basi 
muelekeeni Allah kwa kujutia upungufu, na kuazimia kuepuka madhambi, 

Naye (Allah) alivetakasika anampenda mwenye kurudi kwake, na 
anafurahia toba ya mwenye kutubia; basi tekelezeni sababu za kupata 
rehema za Mola wenu Mlezi, na takeni kuteremshiwa riziki kwa kuleta 
istighfari, na mwenye akili ni yule atakayepatiliza mda uliosalia wa mwezi 
wake huu, aushughulishe kwa utiifu, na ibada kubwa, na abadilishe maovu 
kwa mema. 

Na endapo utakuwa mvivu wa kufanya ya kheri; basi kumbuka kauli 
yake aliyetukuka: 

408,58 Gelb 

{siku maalumu za kuhisabika}, (AL-Baqarah: 184). 

Na atakayekuwa ni mwenye kutubia sana ndani ya mwezi wake, na 
katika amali yake ni mwenye kusibu, basi alithibitishe vizuri jengo, na 
amshukuru Allah kwa neema, wala asiwe kama mwanamke anaye uzongoa 
uzi wake baada ya kwisha kuusokota ukawa mgumu. 


Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na kumsalimia Nabii 
wake... 


124 SAUMU YA RAMADHANI 


KUONDOKA KWA RAMADHANI! 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba msaada, 
tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana na shari za nafsi 
zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, yule ataongozwa na Allah, basi 
hakuna wa kumpoteza, na atakayempoteza hakuna wa kumuongoza, 
nashuhudia ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, 
hana mshirika, na nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na 
Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah zimshukie yeye, watu wake, 
na masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii: 

Enyi waja wa Allah, mcheni Allah haki ya kumcha, na kamateni 
Uislamu katika kishiko madhubuti kabisa. 

Allah anawateremshia waja wake misimu ya kheri ili wajiandae na 
ibada, na kwa hikma yake aliyetakasika siku zilizobarikiwa hazidumu; ili 
washindane wenye kushindana katika wakati wake, na mwenye mapungufu 
anyimwe fadhila zake. 

Na Waislamu wameingiliwa na wakati bora: mchana wake ni saumu na 
kutoa, na usiku wake ni Tahajudi, Our'ani na Dua, ni wangapi waliofanya 
maovu wamesamehewa?! Ni wangapi walikuwa wamenyimwa wamepewa?! 
Na ni wangapi waliokuwa waovu wameandikiwa saada?! Na ni maombi 
mangapi yameitikiwa?! Na ni amali ngapi njema zimekuwa sababu ya 
kuingia Peponi?! 

Masiku valiobarikiwa yametangaza kuondoka, na yamekaribia 
kumalizika, Waisilamu wanauaga msimu huu. Ni wangapi waliohai 
hawatarudiwa tena na Ramadhani, na wameshaandikwa katika idadi ya watu 
wa makaburini, na anakuwa rahani ya amali yake?! (Allah) aliyetakasika 
amesema: 


$ 


(Kila nafsi imo rahanini kwa mabaya ilivovachuma). (Al-Muddathir: 38) 
Na mwenye akili ni yule anayepatiliza muda uliosalia wa mwezi wake 


' Imetolewa siku ya ijumaa, tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa Ramadhani, mwaka elfu 
moja mia nne na thalathini na tatu hijria, ndani ya Msikiti wa Mtume swala na salamu za 
Allah zimshukie. 


KUONDOKA KWA RAMADHANI 125 


huu, aushughulishe kwa utiifu, na ibada kubwa, na akabadilisha maovu kwa 
mema. Sheikul Islam Allah amrehemu amesema: "Mazingatio ni ukamilifu 
wa mwishoni, wala si upungufu wa mwanzoni", 

Basi atakaye kuwa ni mwenye kutubia sana ndani ya mwezi wake, na 
katika amali yake ni mwenye kusibu, basi alithibitishe vizuri jengo, na 
amshukuru Allah kwa neema, wala asiwe kama mwanamke anaye uzongoa 
uzi wake baada ya kwisha usokota ukawa mgumu. 

Na atakayekuwa muovu; basi atubie kwa Allah madamu mlango wa toba 
uko wazi, na Ramadhani ni msimu wa waasi kutubia. 


Enyi Waisilamu: 

Istighfari ndio hatima ya amali njema, zinahitimishwa nayo Swala, Hija, 
na mwisho wa Usiku, na miongoni mwa mambo bora kabisa ya 
kuhitimishiwa nayo Ramadhani ni: wingi wa istighfari, kusoma Our-ani, na 
Dua; kwani amali zinazingatiwa mwisho wake. 

Na pindi mja atakamilisha amali na kuitimiza, inabaki juu yake kuogopa 
kutokubaliwa, au kufisidika baada ya kukubaliwa; Ali Allah amridhie 
amesema: "kuweni na hamu zaidi ya kukubaliwa amali kuliko hamu yenu ya 
kufanya amali", (Allah) aliyetakasika amesema: 

(Hakika Allah huwapokelea wachamngu), (Al-Maidah: 27). 

Salama ibnu Diinaar Allah amrehemu amesema: "Hofu ya amali isije 
kukubaliwa ni zito zaidi kuliko amali yenyewe". 

Na mtu ameamrishwa kumuabudu Ar-Rahmaan katika kila wakati; 
(Allah) aliyetakasika amesema: 

(Na muabudu Mola wako Mlezi mpaka ikufikie Yakini [mauti]}, (Al- 
Hijr: 99). 

Na aliyekuwa akifanya mema ndani ya Ramadhani, basi adumu nayo 
(hata nje yake), Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<amali ipendezao zaidi kwa Allah ni yenye kudumu zaidi hata ikiwa 
chache>, wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

An-Nawawi Allah amrehemu amesema: <amali chache yenye kudumu ni 
bora kuliko nyingi yenye kukatika, na chache yenye kudumu imekuwa bora 
kuliko nyingi yenye kukatika; kwa sababu kwa kudumu amali unadumu 


126 SAUMU YA RAMADHANI 


utiifu, dhikri, kumchunga [Allah katika amri zake na makatazo yake], nia, 
ikhlasi, na kumuelekea Muumba aliyetakasika, na chache yenye kudumu 
inatoa matunda, kiasi kwamba inazidi ile nyingi yenye kukatika kwa ziada 
nyingi". 

Na ni katika ukarimu wa Allah kuwa amali njema za ndani ya 
Ramadhani ni zenye kudumu mwaka mzima; basi ni sheria kufunga siku sita 
za Shawwali, na atakayezifunga huwa ni kama kufunga mwaka, na kufunga 
jumatatu, alhamisi na siku tatu katika kila mwezi ni jambo 
linalopendekezwa, na kusoma Our'ani tukufu ni jambo lililoamrishwa 
daima, na kisimamo cha usiku ni sheria kila usiku linalokuchwa jua la 
mchana wake, na Sadaka ni mlango uliofunguliwa, na nayo Dua, mja hana 
ukwasi nayo katika maisha yake yote. 

Na aliyefanya amali, basi [ajue kuwa] alama ya kukubaliwa ni: 
aiunganishe na ibada nyengine, na alama ya kukataliwa ni: afuatishe maasi 
baada ya ibada ile, na ni uzuri ulioje wa jema linalofanywa baada ya ovu 
likalifuta (ovu lile), na uzuri zaidi kuliko huo ni jema linalofuata baada va 
jema, na ni uovu ulioje wa ovu baada ya jema linaofuta athari yake, basi 
zitakaseni nafsi zenu kwa kufanya utiifu na kuwa na ikhlasi katika ibada, na 
kutubia kwa Allah kikweli; yote hayo mukitumai msamaha wake mkuu, 
rehema yake kunjufu, na vipawa vyake vingi. 


'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 

Kasai UY ab Galis 8,830 6 3335 Ges Gall RLS iei OS Gay cad 5b 
{Na rehema yangu imeenea kila kitu. Lakini nitawaandikia khasa wanao 
mchamngu, na wanaotoa zaka, na wale ambao wanaziamini alama zetu} 
(Al-A'raf: 156). 

Allah anibarikie mimi na nvinvi katika Qur-ani tukufu... 


KUONDOKA KWA RAMADHANI 127 


HOTUBA YA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na shukrani 
zote anastahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, na nashuhudia ya 
kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake hana mshirika; ili 
kuadhimisha shani yake, na nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad 
ni mja Wake (Allah) na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 

Enyi Waislamu: 

Allah ameamrisha Zaka ya Fitri mwishoni mwa mwezi huu, ili iwe 
twahara kwa aliyefunga kutokana na upuzi na maneno machafu, na chakula 
kwa maskini, 

Ibnu Umar Allah amridhie yeye na babake amesema: <Mtume wa Allah 
swala na salamu zimshukie amefaradhisha Zaka ya Fitri: swa'a ya tende, au 
swa'a ya ngano, juu ya kila mtumwa na aliye huru, mume na mke, mdogo na 
mkubwa katika waislamu>, wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea, 

Na inapendekezwa kumtolea Zaka aliye tumboni, wala hakuna ubaya 
kupeleka Zaka mji mwingine, na kuitoa sehemu uliyo ndio bora, na inajuzu 
kuitoa kabla ya Eid kwa siku au siku mbili, na inapendekezwa kuitoa pindi 
unapotoka kuenda kwa Swala ya Eid. 

Na Eid ni furaha na fali njema ya kukubaliwa amali njema ndani ya 
mwezi wa baraka; basi ni sheria kuleta Tabira kutokea usiku wake hadi 
kufikia Swala ya Eid, 

Na Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alikuwa akitoka kuenda 
kuswali na nguo zake mzuri zaidi, na <siku ya Fitri hatoki hadi ale tende>, 
imepokewa na Bukhari, na <inapokuwa siku ya Eid alikuwa akibadilisha 
njia - yaani: hutoka akitumia njia kuenda uwanjani wa kuswali, na akirudi 
na njia nyengine ->, imepokewa na Bukhari. 

Na aliyekosa Swala ya Eid (na imamu), basi ataiswali kwa sifa yake ile 
ile, sawa akiwa uwanja wa kuswali au penginepo - kwa jamaa au bila ya 
jamaa -, Bukhari Allah amrehemu amesema: <akikosa Eid ataswali rakaa 
mbili». 

Na Eid ni furaha na kuwa na bishara ya fadhila ya Allah alizowajalizia 
waja wake; basi mja akithirishe siku ya Eid kumdhukuru Allah; Nabii swala 
na salamu za Allah zimshukie alisema: 


128 SAUMU YA RAMADHANI 


<na hakika siku hizi: ni siku za kula, kunywa, na kumdhukuru 
Allah mwenye ushindi na utukufu>, imepokewa na Abu Daaud. 

Na Muisilamu atahadhari siku ya Eid kuvuka mpaka aliouweka Allah; 
akavunja alioyajenga ndani ya Ramadhani, na iwe na juu ya uso wake nuru 
ya utiifu na utulivu wa ibada, siku ya Eid na nyenginezo. 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na kumsalimia Nabii 
wake... 


KUISHA KWA RAMADHANI 129 


KUISHA KWA RAMADHANI! 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba msaada, 
tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana na shari za nafsi 
zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, yule ataongozwa na Allah, basi 
hakuna wa kumpoteza, na atakayempoteza hakuna wa kumuongoza, 
nashuhudia ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, 
hana mshirika, na nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na 
Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah zimshukie yeye, watu wake, 
na masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii: 
Basi enyi waja wa Allah mcheni Allah haki ya kumcha, na mchungeni 
(chungeni amri zake na makatazo yake] katika siri na minong'ono. 


Enyi Waislamu: 

Ndani ya mwezi huu mtukufu waislamu wameishi zama zilizo bora, 
mchana wake ni Saumu na usiku wake kisimamo [cha ibada], ndani yake 
misikiti imeimarishwa kwa utiifu na Our'ani, wanageuka geuka katika 
vipindi vyake baina ya Dhikri, Dua, na kutoa [Sadaka], na hali nyoyo zina 
utulivu na unyenyekevu, na viungo vimeelekea (kwa Allah]; basi waumini 
wakaonja ndani yake tamu ya Imani na ladha yake, 

Na hizi ndizo siku zake, zimeshatangaza kuondoka, na zimekaribia 
kumalizika, na aliyeafikiwa ni yule atakaye patiliza vipindi vyake 
vilivyosalia; kwani mazingatio ya amali ni mwishoni, na ukamilifu wa 
mwishoni, na atakayekuwa ni mwenye kutubia sana ndani ya mwezi wake, 
na katika amali yake ni mwenye kusibu, basi alithibitishe vizuri jengo, na 
amshukuru Allah kwa neema, wala asiwe kama mwanamke anayeuzongoa 
uzi wake baada ya kwisha usokota ukawa mgumu. 

Kuihifadhi ibada ni uzito zaidi kuliko kuifanya, na ni miongoni mwa 
maombi ya watu wema: "Ewe Allah, mimi nakuomba [uniafikie kufanval 
amali njema na kuihifadhi". 

Na aliyekuwa na kasoro basi akimbilie kutubia toba iliotakaswa; kwani 


l Imetolewa siku ya ijumaa, tarehe ishirini na sita ya mwezi wa Ramadhani, mwaka elfu 
moja mia nne na arubaini hijria, ndani ya Msikiti wa Mtume swala na salamu za Allah 
zimshukie. 


130 SAUMU YA RAMADHANI 


mlango bado uko wazi. [Mtume] swala na salamu zimshukie alisema: 
<imedhalilika pua ya mtu aliyeingiliwa na Ramadhani, kisha 
ikatoka kabla ya yeye kusamehewa>, imepokewa na Ahmad. 
Kuweni na hamu zaidi ya kukubaliwa amali kuliko hamu yenu ya 
kufanya amali: 


EA] óa i E LS) 
{akasema: Hakika Allah huwapokelea wachamngu}, (Al-Maidah: 27). 


na muumini hukusanya baina ya kutenda wema na kuogopa, hali yake ni 
kama alivyosema [Allah] aliyetakasika: 


z 
Z aga r atie 


TEERAA ERE 

{Na wale ambao wanatoa walichopewa, na hali nyoyo zao zinaogopa 
kwa kuwa watarejea kwa Mola wao Mlezi}, (Al-Mu' minun: 60). 

Aisha Allah amridhie alisema: 

«Ewe Mtume wa Allah, Wao ni wale wanaokunywa khamri na wanaiba? 
[Mtume] akasema: Hapana, ewe binti wa as-siddiiq! Lakini wao ni wale 
wanaofunga, wanaoswali na wanaotoa Sadaka, na hali wao wanaogopa 
zisije zikakataliwa kutoka kwao: {Basi wote hao ndio wanaokimbilia 
katika mambo ya kheri, na ndio watakaotangulia kuyafikia}», 
imepokewa na Tirmidhi. 

Na mwezi wa Ramadhani ungaisha; lakini kwa hakika wakati wa 
kufanya amali haishi ila kwa kufa; [Allah] mwenye ushindi na utukufu 


amesema: 
{Na muabudu Mola wako Mlezi mpaka ikufikie Yakini [mauti] }, (Al- 
Hijr: 99). 


Na amali chache yenye kudumu ni bora kuliko nyingi yenye kukatika; 
[Mtume] swala na salamu zimshukie: 

«amali inayopendeza zaidi kwa Allah ni yenye kudumu zaidi hata 
ikiwa chache», wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na miongoni mwa alama za kukubaliwa jema: ni kufanya jema baada 
yake, na ni uzuri ulioje wa jema linalofanywa baada ya ovu likalifuta [ovu 
lile], na uzuri zaidi kuliko huo ni jema linalofuata baada ya jema, 

Na ni katika fadhila za Allah kuwa amali za Ramadhani zinadumu 
mwaka mzima; miongoni mwa kusoma Our-ani, Sadaka, Saumu, Umra, 


KUISHA KWA RAMADHANI 131 


Dua, kisimamo (cha usiku), na mengineo aliyowaamrisha Allah waja wake 
kwa njia ya kudumu. 

Na mnao katika kudumu kwa utiifu na kurefuka muda wake neema kwa 
waja wema, na utulivu wa jicho kwa waumini; [Allah] aliyetukuka 
amesema: 

SI ia Jis yi i hs e gall Sp 
Gis SAU UE GET 

{Hakika walio sema: Mola wetu Mlezi ni Allah! Kisha wakanyooka 
sawa, hao huwateremkia Malaika wakawaambia: Msiogope, wala 
msihuzunike; nanyi furahini kwa Pepo mliyokuwa mkiahidiwa}. (Fusswilat: 
30). 

Na mnao mwishoni mwa Ramadhani bishara kwa watu wa Saumu na 
kisimamo cha usiku; [Mtume] swala na salamu,zimshukie alisema: 

«atakayefunga Ramadhani hali va kuamini na kutarajia; 
atasamehewa madhambi yake yaliotangulia, na atakayesimama usiku 
wa cheo [laylatul qadr] hali ya kuamini na kutarajia; atasamehewa 
madhambi yake valiotanguliav, wameafikiana Bukhari na Muslim 
kuipokea, 

na <atakayesimama (usiku wa] Ramadhani (kwa ibada] hali ya 
kuamini na kutarajia; atasamehewa madhambi yake yaliotangulia», 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea, 

Na «aliyefunga anazo furaha mbili: furaha wakati wa kufungua 
kwake, na furaha atakapokutana na Mola wake», wameafikiana Bukhari 
na Muslim kuipokea. 

Maisha ni pumzi za kuhesabika, na nyakati zilizo na kikomo, na hakika 
umri unaokisiwa na pumzi ni haraka kumalizika, na mnao katika kumalizika 
Ramadhani mazingatio ya kuondoka kwa dunia na vilivyomo ndani yake, 
kana kuwa nyinyi mnazingatiwa kwa amali, na zishapita, na kwa dunia na 
ishaisha, na wakati huo kila mja ni rahani wa matendo yake, na mwenye 
kufaulu ni aliyeitikia mwito wa Mola wake Mlezi, na akawa miongoni mwa 
watenda mema. 

'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 


= 


giin gasi ka 


132 SAUMU YA RAMADHANI 


(Mwenye kutenda mema, mwanamume au mwanamke, naye akawa ni 
Muumini, tutamhuisha maisha mema; na tutawapa ujira wao kwa bora ya 
waliyokuwa wakivatenda), (An-Nahl: 97). 

Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Our-ani tukufu... 


KUISHA KWA RAMADHANI 133 


HOTUBA YA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na shukrani 
zote anastahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, na nashuhudia ya 
kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake hana mshirika; ili 
kuadhimisha shani yake, na nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad 
ni mja Wake (Allah) na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Enyi Waisilamu: 

Allah ameuhusu mwisho wa mwezi (wa Ramadhani] na Zaka ya Fitri ili 
iwe tohara kwa waliofunga na lishe kwa maskini, na kiwango chake ni: 
Pishi [moja] ya chakula cha mjini, mtu huitolea nafsi yake na 
anaowasimamia, na wakati wa kuitoa unaopendekezwa ni: Kabla ya Swala 
ya Eid, na inajuzu kuitanguliza kabla ya hapo kwa siku au mbili. 

Na inapoisha Ramadhani kwa kuchwa kwa jua la siku ya mwisho, 
inasisitizwa kuleta Takbira hadi kufika wakati wa Swala ya Eid; (Allah) 
aliyetakasika amesema: 

KOE peeled; uw aua ui 
(Na mtimize hiyo hisabu, na mumtukuze Allah kwa kuwa amekuongoeni ili 
mpate kushukuru}, (Al-Bagarah: 185). 

Na «atakayefunga Ramadhani na akaifuatiza na (kufunga siku] sita 
za Shawwali, basi ni kama aliyefunga mwaka wote>, imepokewa na 
Muslim. 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na kumsalimia Nabii 
wake... 


HIJA 


SAFARI YA HIJA 137 


SAFARI YA HIJA! 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba msaada, 
tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana na shari za nafsi 
zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, yule ataongozwa na Allah, basi 
hakuna wa kumpoteza, na atakayempoteza hakuna wa kumuongoza, 
nashuhudia ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, 
hana mshirika, na nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na 
Mtume wake, swala na salamu za Allah nyingi zimshukie yeye, watu wake, 
na masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii: 
Basi enyi waja wa Allah mcheni Allah haki ya kumcha, na mchungeni 
[chungeni amri zake na makatazo yake] katika siri na minong'ono. 


Enyi Waislamu: 

Misimu ya kheri kwa waja ni yenye kufululiza; haiishi ibada ila 
hujitokeza kwao nyengine. Haya ndio mawimbi ya mahujaji yameelekea 
katika nyumba kale ya Allah, wakiitikia mbia ya kipenzi cha Allah 
(Ibrahim) salamu zimshukie, 

hast GE IAEA AL Ál o oii 
{Na watangazie watu Hija; watakujia kwa miguu na juu ya kila ngamia 
aliyekonda, wakija kutoka katika kila njia ya mbali}. (Al-Hajj: 27). 

Ni nyumba ambayo Allah ameijaalia kuwa pahala pa kukusanyikia 
watu na pahala pa amani. Kingizoni mwake mnatarajiwa kushuka rehema na 
vipawa kutoka kwa [Allah] Mkarimu. Eneo takatifu lililobarikiwa, ndani 
yake mna uongofu, kheri nyingi, na alama za dhahiri: 


ae Ca Sa Bt IS sill U Ao} oS SGN ĠIB 
& L á w PA: 
Bele OB ASS 425 mai lis Cts Cal a3 
{Hakika Nyumba ya kwanza walio wekewa watu kwa ibada ni ile 
iliyoko Bakka [Makkah], iliyobarikiwa na yenye uwongofu kwa 


' Imetolewa siku ya ijumaa, tarehe tatu mwezi wa 'Dhul-Hijjah', mwaka wa elfu moja mia 
nne na ishirini na tano hijria, katika Msikiti wa Mtume swala na salamu za Allah 


zimshukie. 


138 HIJA 


walimwengu wote ' Ndani yake zipo Ishara zilizo wazi - masimamio ya 
Ibrahim -, na mwenye kuingia humo anakuwa katika amani), ( Al- Imran: 
96-97). 

Kuihiji ni IMMA hae za pone oo BL A l amesema: 


PAT, UA 
(Na kwa ajili ya Allah imewajibikia watu wahiji kwenye Nyumba hiyo, kwa 
yule awezae njia ya kwendea. Na atakayekanusha basi Allah si mhitaji kwa 
walimwengu }, (Al-Imran: 97). 

Sheria imeamrisha kufika katika viwanja vyake ili kutekeleza faradhi ya 
Dini; [Mtume] swala na salamu zimshukie: 

«Enyi watu! Hakika Allah amefaradhisha juu yenu Hija; basi 
fanyeni hija», imepokewa na Muslim. 

Kuhiji [nyumba hii] ni katika amali tukufu zaidi mbele ya Allah, mnao 
ndani yake kutoa [juhudi], uchovu na malipo; Abu Huraira Allah amridhie 
amesema: 

«Nabii swala na salamu za Allah zimshukie aliulizwa: Amali gani ni 
bora zaidi? Akasema: Kumuamini Allah na Mtume wake. Ikasemwa: 
Kisha ni gani? [Mtume] Akasema: Jihadi katika njia ya Allah. Ikasemwa: 
Kisha ni gani? Akasema: Hija 'Mabruur'», wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea. 

Na mnao katika kutekeleza nguzo ya tano ya Uisilamu: kusamehewa 
madhambi, na kuoshwa uchafu wa makosa na maasi; Nabii swala na salamu 
za Allah zimshukie alisema: 

«Atakayehiji na asiseme maneno machafu na asitende maovu; basi 
atarudi [kutoka hija yake] kama siku aliozaliwa na mamake [akiwa hana 
dhambi kabisa]», wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na atakayejifunga na uchamngu katika Hija yake, Allah atamuandalia 
Pepo kuwa mashukio yake, [Mtume] swala na salamu zimshukie alisema: 

«Umra hadi Umra ni yenye kufuta [madhambi] yalio baina yake, na 
Hija 'Mabruur' haina malipo ila Pepo>, wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea, 

An-Nawawi Allah amrehemu amesema: <Malipo ya mwenye kuifanya 
hayakomeki na (jambo la] kufuta baadhi ya madhambi yake, bali hakuna 
budi aingie Peponi>. 


SAFARI YA HIJA 139 


Na amali zinapimwa kwa Ikhlasi, pindi zinapochanganyika na shirki au 
riya basi hayo huiharibu; (Allah) aliyetukuka na aliye juu amesema: 

ii ĠA LU; Ala ui hu 
(Na kwa yakini yamefunuliwa kwako na kwa waliokuwa kabla yako: Bila 
ya shaka ukimshirikisha Allah amali zako zitaanguka, na lazima utakuwa 
miongoni mwa wenye kukhasiri), (Az-Zumar: 65). 

na wala hautimii wema wa Hija isipokuwa kwa chumo zuri 
lililotakasika kutokana na uchafu wa mambo ya haramu na uchafu wa 
mambo ya utata. 

Na usuhuba mwema katika safari ni msaada katika kufanya utiifu na 
uzuri wa ibada, na utu katika safari ni kutoa [akiba yako ili kusaidia] na 
kuwa mchache wa kuwahalifu wendani [safarini], na kuwafanyia wema 
wenzi safarini ni ibada yenye manufaa ya ziada, Mujaahid Allah amrehemu 
amesema: "Nilisuhubiana na ibnu Umar Allah amridhie katika safari ili ni 
mhudumie; (badala yake] akawa yeye ndiye anihudumia mimi", ibnu Rajab 
Allah amrehemu amesema: "Na walikuwa wengi katika 'Salaf' [wema 
waliotangulia| akishurutiza kwa wendani wake safarini awe yeye ndiye 
mwenye kuwahudumia, ili wapatilize ujira wa hilo". 

Na maandalizi bora atakayobeka hujaji ni: maandalizi ya uchamngu, 
(Allah) aliyetakasika amesema: 

ai OB LD 
{Na jichukulieni maandalizi. Na hakika maandalizi bora ni uchamngu}, (Al- 
Baqarah: 197). 

Na miongoni mwa nvasia za Nabii swala na salamu za Allah zimshukie 
kwa Muadh Allah amridhie: 

<mche Allah popote ulipo, na fuatisha jema baada va ovu, basi 
litalifuta, na tangamana na watu kwa tabia njema>, imepokewa na 
Tirmidhi. 

Na ni miongoni mwa wema katika Hija: kulisha chakula, kutoa salamu, 
maneno mazuri, na kuwaamili watu kwa kuwafanyia ihsani, basi usidharau 
jema lolote katika Hija yako, 

<Na mtu bora zaidi ni mwenye kuwanufaisha watu zaidi>, na mwenye 
ushindi zaidi ni msubirifu zaidi wa udhia wao, na mwenye kuhudumia 
mahujaji kwa akiwa na ikhlasi katika kuwachunga, atakuwa mshirika wao 
katika ujira na thawabu; [Mtume] swala na salamu zimshukie anasema: 


140 HIJA 


<Hakika Allah anawaingiza watu watatu Peponi kwa ajili ya 
chembe kimoja: aliyekitengeneza - akitarajia ujira kwa hilo -, mwenye 
kukirusha na mwenye kukipeana>, imepokewa na Tirmidhi. 

Na aliyesafiri kuielekea Nyumba [Kaaba] anastahiki kujifunga na 
mambo matatu: uchamngu utakao mzuilia na kumuasi Allah, upole 
atakaojikinga nao na hasira zake [kukasirika], na usuhuba mwema kwa 
anayesuhubiana naye. 


Enyi Waislamu: 

Bora zaidi wanayo jikurubisha nayo waja kwa Mola wao Mlezi ni: 
Kudhihirisha Tawhidi katika ibada zao, na kumtakasia Allah amali zote 
zenye kuwakurubisha kwake, na zitakazokuwa kwa ajili ya asiyekuwa Allah 
basi zitafifia; (Allah) aliyetakasika amesema: 

asui giii 
{Na timizeni Hija na Umra kwa ajili ya Allah}. (Al-Baqarah: 196). 

Na mnao ndani ya kuidhihirisha ibada [ya Hija] kwa kauli umoja wa 
Muumba; 

«Labbayka llaahumma labbayk, labbayka laa shariika lak [ewe 
Mola! Nakuitikia baada va kukuitikia. Nakuitikia hauna mshirika nawe]», 

Na [maneno] bora wanayotamka watamkaji siku ya Arafa ni Neno la 
Tawhidi; [Mtume] swala na salamu zimshukie alisema: 

<Dua bora zaidi ni Dua ya siku ya Arafa, na bora zaidi niliyoyasema 
mimi na Manabii kabla yangu: 'Laa ilaaha illa llaahu wahdahuu laa 
shariika lah, lahul mulku, walahul hamd, wa huwa alaa kulli shay-in 
gadiir', Hapana apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake hana mshirika 
naye, ni wake ufalme, ni zake sifa njema zote, Naye ni muweza wa kila 
kitu> imepokewa na Tirmidhi. 

Na kumtegemea Allah ni katika ibada kubwa zaidi; (Allah) aliyetakasika 
amesema: 


dole Bis Lely 
{basi muabudu Yeye, na umtegemee Yeye}, (Hud: 123). 
Na kukata tamaa si katika Dini ya Allah kabisa; [Allah] aliyetukuka 
na aliye juu amesema: 
ko jid pal áe oe GE Lp 
{Hakika hawakati tamaa na faraji ya Allah isipokuwa watu makafiri}. 
(Yusuf: 87). 


SAFARI YA HIJA 141 


Na hajawahi mtu kutanguliza haki ya Allah mbele ya matamanio ya 
nafsi yake na raha zake ila ataona saada ya dunia na akhera; Hajar [mamake 
Nabii Ismail) alikuwa akitafuta maji yake na ya mwanaye wa kunyonya 
katika bonde lisilo na mimea, baina ya majabali mawili, kiu imemchosha, na 
huruma ya mwanaye imemlemea, na baada ya kumtegemea Allah na 
kufanya sababu; alipata chemchemi yenye kububujika, yake yeye na vizazi 
vya baada yake, 

Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

«Allah amrehemu mamake Ismail, lau angevaacha [maji ya] 
Zamzam [asiyakusanye]; yangekuwa chemchemi yenye kububujika na 
kutemebea juu ya ardhi>, imepokewa na Bukhari. 

Na manufaa na madhara yamo Mikononi mwa Allah aliyetukuka na 
aliye juu, Mleta faraja ya majanga, na mwenye kuondosha mazito, 
aliyenyanyuka juu ya waja wake, Mkononi mwake ndio mna funguo za 
hazina za mbinguni na ardhini, aliyesifika na kiburi na utukufu, hayo yote 
hujaji anayatangaza wazi katika ibada zake za hija - katika Twawafu yake, 
Sa'yi yake na 'ramyil jamaraat', na ndani ya siku ya kuchinja na siku za 
'tashriig' -; ndio moyo ubaki ukiwa umetakasiwa Allah, umefungamana 
Naye, na uachane na jambo la kufungamana na yalio katika mikono ya 
viumbe. 

Na mnao katika kurusha vijiwe kuwakumbusha wanadamu adui 
anayewavizia, na kuwaita Motoni, (Allah) mwenye ushindi na utukufu 
amesema: 

UA oad Ba TALI IAA ó 
(Hakika Shetani ni adui yenu, basi mfanyeni kuwa ni adui. Kwani yeye 
analiita kundi lake liwe katika watu wa Motoni} (Fatwir: 6). 

Basi kuwa na hadhari ya kufanya upungufu katika wajibu, au kuingia 
katika maasi, yatakayo kuingiza katika maangamivu. 

Jua kuwa vipindi vya Hija ni vitukufu, na masaa yake ni yenye thamani, 
[Allah] mwenye ushindi na utukufu amesema: 


gosi a ui 
{Na mtajeni Allah katika zile siku zinazo hisabiwa); (Al-Baqarah: 203). 
Basi kimbilia katika kila kheri na yenye kukukurubisha kwa Allah ndani 
yake [Hija], miongoni mwa Dhikri, Istighfari, Takbira, na kusoma Qur-ani; 
[Allah] aliyetakasika amesema: 


142 HIJA 


gini ii sidi Aa LEH BB 
(Na mtakapo miminika kutoka “Arafat, basi mtajeni Allah penye Mash'aril 
Haram. Na mkumbukeni kama alivyo kuongoeni). (Al-Baqarah: 198). 

Na baada ya kumalizika ibada za Hija: Mhimidi Allah kwa uongofu 
aliokupa, na mshukuru kwa Ibada aliokuezesha: 

U9 LAN ai $ SIS ai 

(Na mkishatimiza ibada zenu basi mtajeni Allah kama mlivyokuwa 
mkiwataja baba zenu au mtajeni zaidi}. (Al-Baqarah: 200). 


Na katikati ya ibada za Hija: mna kuomba msamaha, na kurejea kwa 

Allah; [Allah] mwenye ushindi na utukufu amesema: 

EE E 
{Kisha miminikeni kutoka pale wanapomiminika watu, na muombeni Allah 
msamaha: hakika Allah ni Mwenye kusamehe Mwenye kurehemu} (Al- 
Baqarah: 199). 

Sheikhul Islaam Allah amrehemu amesema: "Istighfari ni miongoni mwa 
mema makubwa zaidi, na ni mlango mpana, basi atakayehisi upungufu 
katika kauli yake, amali yake, hali yake, riziki yake au kugeuka kwa moyo; 
basi ni juu yake kushikana na Tawhidi na Istighfari, kwani ndani yake mna 
ponyo pindi zitatekelezwa kwa ukweli na ikhlasi". 

Na waja katika Hija wanakuwa kwa kiwango cha hima zao, miongoni 
mwao mna wanaotafuta pato la dunia la haraka, na miongoni mwao mna 
wanaotafuta Radhi za Allah na nyumba ya mwisho [Pepo], [Allah] 
aliyetasika amesema: 

g iig du; giia le 155 ji o él gd 
{Na wapo baadhi ya watu wanaosema: Mola wetu Mlezi, tupe duniani! 
Naye katika Akhera hana sehemu yoyote}. (Al-Baqarah: 200). 

Na aliyeafikiwa ni yule aliyetekeleza Hija yake kwa nia njema ya 
ikhlasi, na kwa matumizi mazuri [yalitokana na pato la halali], na 
akaupamba ulimi wake kwa kumtaja Allah, na akaiambatanisha ibada yake 
na ihsani na kunufaisha viumbe; basi kuweni hivyo katika Hija zenu, 
itakaseni Dini yenu kwa Allah, jitahidini katika amali njema na shindaneni 
katika Pepo za Mola wenu Mlezi. 


SAFARI YA HIJA YA 


'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 
Gi da SG S45 885 Ges 28 os Sa ahah 


kud A IS oi Cosi a Gs óp L sg ales YA yy Las US 
{Hija ni miezi maalumu. Na anayekusudia kufanya Hija katika miezi 
hiyo, basi asiseme maneno machafu wala asifanye vitendo vichafu wala 
asibishane katika Hija. Na kheri yoyote mnayo ifanya Allah anaijua. Na 
jitengezeeni maandalizi. Na hakika bora ya maandalizi ni uchamngu. Na 
nicheni Mimi, enyi wenye akili!}. (Al-Baqarah: 197). 
Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Qur’ani tukufu... 


144 HIJA 


HOTUBA YA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na shukrani 
zote anastahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, na nashuhudia ya 
kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake hana mshirika; ili 
kuadhimisha shani yake, na nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad 
ni mja Wake (Allah) na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii, enyi Waislamu: 

Mumeingiliwa na siku kumi zilizobarikiwa, amali zifanywazo ndani 
yake ni bora zaidi, Nabii swala na salamu za Allah zimshukie anasema: 

<Hakuna siku zozote amali njema ndani yake zinapendeza zaidi kwa 
Allah kuliko siku hizi - yaani siku kumi (za Dhul Hijjah) -, wakasema: 
Ewe Mtume wa Allah! Hata Jihadi katika njia ya Allah? [Mtume] Akasema: 
Hata Jihadi katika njia ya Allah, ila mtu aliyetoka kwa nafsi yake na 
mali yake, na asirudi na chochote katika hayo>, imepokewa na Abu 
Daaud; 

Basi kithirisheni ndani yake [kumi la Dhul Hijjah] Takbira, kumhimidi 
Allah, kusoma Our-ani, kuunga kizazi, Sadaka, kuwatenda wema wazazi 
wawili, kufariji [wenye] majanga, kukidhi haja (za wahitaji], na ibada 
zilizosalia, sheikhul Islaam Allah amrehemu amesema: "Michana ya kumi la 
Dhul Hijjah ni bora kuliko michana ya kumi (la mwisho| la Ramadhani, na 
usiku kumi za mwisho la Ramadhani ni bora kuliko usiku za kumi la Dhul- 
hijjah'. 

Walikuwa Masahaba ndani va kumi [la Dhul-hijjah] wakihuisha sunnah 
ya Takbira baina ya watu; <Ibnu Umar na Abu Huraira Allah awaridhie 
walikuwa wakitoka katika siku za kumi hili kuenda sokoni, wakileta 
Takbira, na watu wakileta Takbira kwa kusikia Takbira zao>, imepokewa na 
Bukhari. 

Na katika kumi hili kheri inafuatana, kwa kuchinja wanyama wa Udh- 
hiya siku ya Eid na siku za Tashriig, Na <Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie alichinja Udh-hiya wa kondoo wawili wa kiume, wa rangi 
nyeupe iliochangamana na weusi, wenye pembe; aliwachinja kwa mkono 
wake, na akasema 'bismi llaah' na akapiga takbira», wameafikiana Bukhari 
na Muslim kuipokea. 


SAFARI YA HIJA 145 


Na wanyama bora kwa Udh-hiya: ni walio ghali zaidi kithamani, na 
walio bora zaidi kwa wamiliki wao, na mbuzi mmoja anamtosheleza mtu na 
familia yake, na ni haramu kwa mwenye kuchinja Udh-hiya - ndani ya kumi 
hili - kukata chochote katika nyele zake, au kucha zake, au ngozi yake, hadi 
achinje. 

Basi kuweni na nafsi tulivu yenye kufurahia jambo hili (Udh-hival, 
kuleni, lisheni na toeni Sadaka, na tafuteni kwa Sadaka zenu mafakiri, na 
tafuteni vizazi vyenu na jirani zenu kwa zawadi zenu kutokana na huo (Udh- 
hival, na zilindeni Eid zenu kutokana na yenye kumghadhibisha Muumba 
wenu, na shirikianeni na mahujaji katika Dua, Tahlili na Takbira. 

Na aliyebaki mjini kwake na akatanguliwa mahujaji katika viwanja vya 
hija; ni sheria kwake kufunga siku ya Arafa; (Mtumej swala na salamu 
zimshukie alisema: 

<Saumu ya siku ya Arafa, naitarajia kwa Allah ifute madhambi ya 
mwaka wa kabla yake na mwaka wa baada>, imepokewa na Muslim. 

Basi ipatilizeni misimu ya ibada kabla ya kuisha kwake, kwani uhai ni 
ghanima, na siku ni za kuhesabika, na umri ni mfupi. 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na kumsalimia Nabii 
wake... 


146 HIJA 


MALENGO YA HIJA' 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba msaada, 
tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana na shari za nafsi 
zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, yule ataongozwa na Allah, basi 
hakuna wa kumpoteza, na atakayempoteza hakuna wa kumuongoza, 
nashuhudia ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, 
hana mshirika, na nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na 
Mtume wake, swala na salamu za Allah nyingi zimshukie yeye, watu wake, 
na masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii: 
Basi enyi waja wa Allah mcheni Allah haki ya kumcha, na mchungeni 
(chungeni amri zake na makatazo yake] katika siri na minong'ono. 


Enyi Waislamu: 

Allah anawafululizia viumbe vyake misimu ya ibada; ili waoshe ndani 
yake uchafu wao, na daraja zao zinyayuke ndani yake, na nguzo kati ya 
nguzo za Uisilamu ambayo Allah ameapa na wakati inayotekelezwa ndani 
yake: 


kie Ji 
(na [naapa] naapa kwa masiku kumi}, (Al-Fajr:2). 
Na ameapa na sehemu inavotekelezwa ndani vake; akasema: 
ii 
{Naapa kwa Mji huu!}, (Al-Balad: 1-2). 

Ibnu Kathiir Allah amrehemu amesema: "Hichi ni kiapo kutoka kwa 
ameshukia ndani yake; ili atanabahishe juu ya utukufu wa cheo chake katika 
hali ya kuwemo watu wake ndani ya ihramu", 

Nayo [Hija] ni miongoni mwa amali bora zaidi mbele ya Allah, Nabii 
swala na salamu za Allah zimshukie aliulizwa: 

<Ni amali gani ndio bora zaidi? Akasema: Kumuamini Allah na Mtume 
wake. Ikasemwa: Kisha ni gani? [Mtume] Akasema: Jihadi katika njia ya 


' Imetolewa siku ya ijumaa, tarehe sita, mwezi wa Dhul-hijjah, mwaka elfu moja mia nne 


na thalathini na nne hijria, katika Msikiti wa Mtume swala na salamu za Allah zimshukie. 


MALENGO YA HIJA 147 


Allah. Ikasemwa: Kisha ni gani? Akasema: Hija 'Mabruur'>, 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Ibnu Battwaal Allah amrehemu amesema: "Uisilamu unapodhihiri na 
kuenea, na ikawa Jihadi ni faradhi ya kutoshelezana juu ya atakayesimama 
kuitekeleza; basi Hija wakati huo ni bora zaidi", 

Na katika siku miongoni mwa siku zake [Hija], Allah anajigamba na 
mahujaji wa nyumba yake mbele ya wanaoishi mbinguni; [Mtume] swala na 
salamu zimshukie alisema: 

<Hakuna siku ambayo hupatikana kwa wingi ndani yake Allah 
kuacha huru mja na Moto kuliko siku ya Arafa, na hakika Yeye 
hukurubia, kisha hujigamba nao (watu walio katika uwanja Arafa| kwa 
Malaika, akisema: wanataka nini hawa?>, imepokewa na Muslim. 

Kuitekeleza kwake kunaosha madhambi na makosa, [Mtume] swala na 
salamu zimshukie alisema: 

<Atakayehiji nyumba hii, asiseme machafu wala asitende machafu; 
atarudi akiwa kama siku aliozaliwa na mamake [yaani: akiwa hana 
dhambi kabisa]», wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea, 

Ibnu Hajar Allah amrehemu amesema: "na dhahiri yake (hadithi hii]: ni 
kufuta madhambi madogo, makubwa na yanayoandama hayo", na kwa Hija 
maovu na madhambi yanavunjwa, [Mtume] swala na salamu zimshukie 
alisema: 

«kwani haukujua kuwa Uislamu unavunja [madhambi] yaliokuwa 
kabla yake?! Na kuwa Hijra inavunja yaliokuwa kabla yake?! Na kuwa 
Hija inavunja yaliokuwa kabla yake?!>, imepokewa na Muslim. 

An-Nawawi amesema: "yaani: inayaporomosha na inafuta athari zake". 

Ni nguzo iliyojaa mafunzo na mazingatio, lengo kubwa zaidi ndani yake 
ni: kumfanyia Allah Tawhidi na Kumpwekesha kwa ibada. Kuingia ndani 
yake ni kwa kutangaza Tawhidi na kujitakasa kutokana na Shirki: 
<Labbayka Ilahumma labbyka, labbayka laa shariika lak>; na Kaaba 
imejengwa ili kudhihirisha Tawhidi na kujitakasa na Shirki: 

Ka ii Gath th iIi. 
(Na pale tulipomweka Ibrahim pahala penye ile Nyumba tukamwambia: 
Usinishirikishe na chochote; na isafishe Nyumba yangu [kutokana Shirki na 
maasi| kwa ajili ya wanaoizunguka kwa kutufu, na wanao kaa hapo kwa 
ibada, na wanaorukuu, na wanaosujudu), (Al-Hajj: 26). 

Na Tawhidi inapodhihiri katika miji; amani inashuka ndani vake, (Allah) 


148 HIJA 


aliyetukuka amesema: 

deal; we erties 5p 
{Na kumbukeni tulipoifanya ile Nyumba (ya Alkaaba) iwe pahala pa 
kukusanyikia watu na pahala pa amani}, (Al-Baqarah: 125). 

Ndani ya Hija inadhihiri Imani ya Mitume na mapenzi yao yanazidi 
nguvu. Na kuchinja, kurusha vijiwe, na Twawafu, ni sunnah ya baba yetu 
Ibrahim salamu zimshukie. 

Na Dua ndio ibada yenyewe, na Dua za hujaji zinatarajiwa kuitikiwa, na 
Dua za kipenzi cha Allah Ibrahim salamu zimshukie za kuomba amali 
zikubaliwe, kuthibiti juu ya Uisilamu, kuonyeshwa ibada za Hija, na 
kutumilizwe Mtume Makkah atakayewasomea aya za Allah na awafundishe 
Kitabu na Hekima, na iwe Makkah mji wenye amani, na riziki ndani yake 
iwe yenye kutiririka, na watu waipende, na kuwa aepushwe Yeye na 
wanawe ibada za masanamu, na awe Yeye na kizazi chake wenye 
kusimamisha Swala, na kujiombea kwake msamaha wa nafsi yake na 
Waumini kwa jumla, yote hayo yalikuwa katika nyumba ya Allah tukufu. 

Na Dua za Nabii swala na salamu za Allah zimshukie ziko aina tofauti 
katika sehemu za Hija yake - kama vile siku ya Arafa -, na juu ya Swafaa na 
Marwa. Na hujaji atakiwa kupatiliza katika Hija yake jambo la kukithirisha 
Dua kwa akiwaiga Manabii. 

Na kumtegemea Allah ni moja wapo wa nguzo mbili za ibada. Ibrahim 
salamu zimshukie aliijenga Kaaba akimtegemea Allah: 


heir OSS Sis £35 63 AE aly 3355 qa ESE AI Ep 

{Mola wetu Mlezi! Hakika mimi nimewaweka baadhi ya dhuriya zangu 
katika bonde lisilokuwa na mimea, kwenye Nyumba yako Takatifu}; 
(Ibrahim: 37). 

Watu wakaona matunda ya kumtegemea kwake Allah: 

Ku ol satii fo 

{Basi zijaalie nyoyo za watu zielekee kwao}, (Ibrahim: 37). 

mnao katika kukusanyika watu katika sehemu moja ukumbusho wa 
fadhila ya Umma huu na utukufu wa Dini yake. 

Mnao ndani ya Hija kukitisha itikadi ya 'al-wala-i wal bara-i'; Nabii 
swala na salamu za Allah zimshukie alimwamrisha Ali ibnu Abii Twaalib 
anadi katika msimu wa Hija: 


MALENGO YA HIJA 149 


<Baada ya mwaka huu asifanye Hija mshirikina yeyote>, imepokewa 
na Bukhari, 

Na mnao ndani yake [Hija] kuwahalifu makafiri katika ibada zao za 
kijahilia — miongoni mwa Talbiya, wakati wa kuondoka Muzdalifah, na 
wingi wa kumdhukuru Allah pekee baada ya kumalizika ibada za Hija -, 
ibnul Oayyim Allah amrehemu amesema: "Sheria imestakiri juu ya 
kuwahalifu washirikina, hasahasa ndani ya ibada za Hija". 

Hija ni ibada ya kimwili iliyo ndefu zaidi na iliyo na undani zaidi katika 
Uislamu, na ibada zilizo ndani yake ni aina tofauti - miongoni mwa Talbiya, 
Twawafu, Sa’a-yi, kulala [Muzdalifah na Minaa], kurusha vijiwe, kunyoa, 
na kuchinja -, na kuziadhimisha ibada ndani yake. Na kukamilisha kuabudu 
ndani yake ni katika uchaji wa nyoyo, ibnul Oayyim Allah amrehemu 
amesema: "Na roho ya ibada ni: Kutukuza na kupenda, pindi moja wapo 
litakosekana basi (ibadal itaharibika". 

Mnao ndani ibada za Hija kusisitiza jambo la kuiandaa nafsi kwa 
kusubiri katika utiifu, Aisha Allah amridhie amesema: 

«Tunaona kuwa Jihadi ni amali bora zaidi, basi [nasi wanawake] si 
tupigane Jihadi? [Mtume] akasema: Hapana, lakini Jihadi bora zaidi ni: 
Hija ilio mabruur [iliyotekelezwa vyema]», imepokewa na na Bukhari. 

Na ni miongoni mwa wajibu wa kujisalimisha kwa Allah: jambo la 
kumuitikia Allah - hata kama hekima ya lililoamrishwa haijadhihiri -, Allah 
alisema kumuambia [Nabii] Ibrahim salamu zimshukie: 

ls, 336 ai 
(Na watangazie watu Hija; watakujia kwa miguu}, . (Al-Hajj:27). 

Basi akaitikia amri ya Allah na akaitangaza Hija, na watu wakaijia 
nyumba ya Allah tukufu, hali ya kuwa nafsi zao zina shauku nayo, zikitoa 
katika safari mali na hali ziko na furaha na bishara, ibnu Kathiir amesema: 
"Hakuna yeyote katika Waisilamu ila ana shauku ya kuiona Kaaba na 
kutufu, na watu wanaijia kutoka pande zote na miji yote". 

Ni nguzo inayohakikisha jambo la kuandama na kutekeleza amri za 
Nabii swala na salamu za Allah zimshukie, Umar ibnul Khatwaab Allah 
amridhie amesema - kuhusu Jiwe leusi -: <Wallahi mimi najua kuwa wewe 
ni jiwe, haudhuru wala haunufaishi, na lau isingekuwa nimemuona Nabii 
swala na salamu za Allah zimshukie akikubusu, basi singekubusu», 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 


150 HIJA 


Na ibada zimejengewa juu ya kufuata, wala hakuna nafasi ya uzushi 
ndani yake; basi Twawafu na Sa'ayi ni mizunguko saba, na hekima katika 
idadi yake imefichamana katika akili, ndio Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie alisema: 

<chukueni [someni] ibada zenu kutoka kwangu», imepokewa na 
Muslim, 

Na Allah hakuamrisha Twawafu ila katika Kaaba, na kufanya Twawafu 
kwengine ni maangamivu. 

Na wakati kwa Muisilamu ni wenye thamani sana, na inao kila siku 
katika Hija ibada inayo tofautiana na mwenzake, na kila mojawapo ina 
wakati unapoisha nayo inaisha; basi kuondoka Arafa ni baada ya kuchwa 
jua, na mda wa 'mabiit' unaisha kwa kuchomoza jua, na kutovaa nguo za 
mshono kunakumbusha kukurubia mda wa kuvaa sanda, Allah alileta 
mwishoni mwa aya za Hija [kauli yake]: 

HA ally 
(Na mcheni Allah, na jueni kwamba nyinyi mtakusanywa kwake), (Al- 
Bagarah: 203). 

ili kuwakumbusha hilo. 

Na kutafautiana vyeo vya watu ni kwa uchamngu, na kuupata 
[uchamngu] katika Hija ndio ghanima bora zaidi, 

Wi OB LSD 
{Na jitengezeeni maandalizi. Na hakika bora ya maandalizi ni uchamngu}, 
(Al-Bagarah: 197). 
Na nyoyo hupata uhai kwa kumdhukuru Allah, na Allah ameamrisha 
kukithirisha kumdhukuru Yeye aliyetukuka katika siku zote za Hija, 
akasema: 


gosi Íg SITS Gp 
{Na mtajeni Allah katika zile siku zinazohisabiwa}, (Al-Baqarah: 203). 
Na [Allah] aliyetukuka alihusu sehemu zinazo kithirishwa ndani 
yake kumdhukuru Yeye; akasema: 
gini lS 58 K AT sidi ue HTT 836 ae 33 LEH BB 
(Na mtakapo miminika kutoka A'rafat mtajeni Allah penye Masharil 


Haram. Na mkumbukeni kama alivyo kuongoeni), (Al-Baqarah: 198). 
Na akasema: 


MALENGO YA HIJA 151 


SANA 

{Kisha miminikeni kutoka pale wanapomiminika watu, na muombeni Allah 
msamaha}. ." (Al-Baqarah: 199). 

Na Allah amemuamrisha hujaji anapomaliza ibada zake kukithirisha 
kumdhukuru, akasema; 

ths i ji abe 25535 SS 2 cs 255 (SS 

{Na mkishatimiza ibada zenu basi mtajeni Allah kama mlivyokuwa 
mkiwataja baba zenu au mtajeni zaidi}, (Al-Baqarah: 200). 

Na [Mtume] swala na salamu zimshukie alisema: 

«Hakika si mengine, imewekwa Twawafu katika Kaaba na baina 
Swafaa na Marwa, na kurusha vijiwe; kwa ajili ya kusimamisha Dhikri 
ya Allah mwenye ushindi na utukufu», imepokewa na Ahmad. 

Mnao katika Hija kukitisha sifa na tabia njema, na kuhimiza kila kheri, 
[Allah] aliyetukuka amesema: 

UA AS 8 lan V5 Gold Vy Coy S Gall Sed oad vad 
{Na anayekusudia kufanya Hija katika miezi hiyo, basi asiseme maneno 
machafu wala asifanye vitendo vichafu wala asibishane katika Hija. Na 
kheri yoyote mnayoifanya Allah anaijua} (Al-Baqarah: 197). 

.Na mnao ndani yake kukitisha msingi wa undugu, na kubadilishana 
manufaa ya kidini na kidunia; (Allah) aliyetakasika amesema: 


KA au 
(Ili washuhudie manufaa vao), (Al-Hajj: 28). 

Al-Ourtubi Allah amrehemu amesema: "Manufaa yao miongoni 
mwa: ibada, biashara, msamaha, na manufaa ya dunia na akhera", na mnao 
katika ibada zake uwiyano wa jamii na kushikana kwake; [Allah] 
aliyetakasika amesema: 

gaii tii dab; i 1,55 
(Basi kuleni katika hao na mlisheni mwenve shida alive fukara). (Al-Hajj: 
28). 


Na baada va hava, envi Waisilamu: 

Matunda ya Hija ni kufuzu kupata Pepo va neema, [Mtume] swala na 
salamu zimshukie alisema: 

«Hija 'Mabruur' haina malipo ila Pepo», wameafikiana Bukhari na 


152 HIJA 


Muslim kuipokea, 

Basi ana Pepo aliye hiji nyumba ya Allah tukufu, akiwa ameitakasa niya 
yake kwa Allah, na katika ibada yake amemuiga Nabii swala na salamu za 
Allah zimshukie, akitarajia thawabu za Allah na Siku ya mwisho. 


'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 
EI oi En a ESE aes yk li lb 
{Hakika wale walio amini na wakatenda mema mashukio yao yatakuwa 


kwenye Pepo za Firdausi }. (Al-Kahf: 107). 
Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Qur'ani tukufu... 


MALENGO YA HIJA 153 


HOTUBA YA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na shukrani 
zote anastahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, na nashuhudia ya 
kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake hana mshirika; ili 
kuadhimisha shani yake, na nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad 
ni mja Wake (Allah) na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Enyi Waislamu: 

Allah aliye na ushindi na utukufu ni mwenye upole kwa waja wake, basi 
asiyeweza kuhiji nyumba yake ya kale amemuwekea kuwashiriki mahujaji 
kwa Dhikri na Takbira ndani ya kumi hili liliobarikiwa, na Saumu ya Arafa 
kwa wasiokuwa mahujaji inafuta madhambi, [Mtume] swala na salamu 
zimshukie alisema: 

«Saumu ya siku ya Arafa, naitarajia kwa Allah ifute madhambi ya 
mwaka wa kabla yake na mwaka wa baada», imepokewa na Muslim. 

Na siku za Waislamu ni siku za furaha, na Allah aliuamrisha Umma huu 
kudhirisha furaha kwa ibada baada ya kutekeleza nguzo mbili za Uislamu; 
kuna Eid baada ya Saumu ya Ramadhani, na Eid ya pili baada ya siku ya 
Arafa, na Allah ameamrisha ndani yake kula, kunywa na kumtaja Yeye 
aliyetakasika; [Mtume] swala na salamu zimshukie alisema: 

«Siku za 'Tashriiq', ni siku za kula, kunywa na kumtaja Allah», 
imepokewa na Muslim, 

Cheo cha [ibada ya] kumtaja Allah kinanvanvuka pindi watu 
wanaghafilika na furaha zao, au wanashughulika na starehe zao. Siku ya Eid 
iliyobora zaidi ni iliyokuwa jambo la kumtaja Allah ndani yake limedhihiri 
zaidi. 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na kumsalimia Nabii 
wake... 


154 HIJA 


IBADA NDEFU ZAIDI YA KIMWILI: HIJA! 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba msaada, 
tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana na shari za nafsi 
zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, yule ataongozwa na Allah, basi 
hakuna wa kumpoteza, na atakayempoteza hakuna wa kumuongoza, 
nashuhudia ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, 
hana mshirika, na nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na 
Mtume wake, swala na salamu za Allah nyingi zimshukie yeye, watu wake, 
na masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii: 
Basi enyi waja wa Allah mcheni Allah haki ya kumcha, na mchungeni 
(chungeni amri zake na makatazo yake] katika siri na minong'ono. 


Enyi Waislamu: 

Allah aliyetakasika ndiye Mkwasi Mwenye nguvu, na wasiokuwa Yeye 
wote ni mafakiri kwake na ni wenye kumuhitaji Yeye; basi hakuumba 
viumbe ili kupata wingi nao, wala kutia nguvu utukufu wake, bali 
amewaumba kwa hekima adhimu, nayo ni: kumuabudu Yeye, nao wapata 
saada kwa kumuabudu Yeye. 

Na kwa fadhila na rehema zake kwa waja ndio amewaamrisha amali na 
kauli watakazo jikurubisha nazo kwake; ujira wao uzidi, na haja zao kwake 
zitekelezwe, 

Naye alivetakasika alifadhilisha baina ibada zake, akajaalia [ibada ya] 
kutekelezaTawhidi na kuifanyia kazi, na kuepuka yenye kuivunja ni amali 
tukufu zaidi kati ya amali anazozipenda Allah, na akajaalia jambo la 
kuidhihirisha amali hii kikauli ndio kauli takatifu zaidi kwake; (Mtumel 
swala na salamu zimshukie alisema: 

«Maneno yapendezayo zaidi kwa Allah ni manne: 'subhaana llaah, 
wal hamdu lillaah, wa laa ilaaha illa Ilaahu, wallahu akbar>, imepokewa 
na Muslim; bali [Allah] aliyetakasika amejaalia kumfanyia Yeye Tawhidi ni 
sharti moja la kukubaliwa amali njema, na endapo sharti hili litavunjika, mja 


' Imetolewa siku ya ijumaa, tarehe moja, mwezi wa Dhul-hijjah, mwaka elfu moja mia nne 
na thalathini na mbili hijria, katika Msikiti wa Mtume swala na salamu za Allah 


zimshukie. 


IBADA NDEFU ZAIDI YA KIMWILI: HIJA 155 


hatanufaika na amali yake, atarudishiwa mwenyewe, [Allah] alivetakasika 
amesema: i 

dóri Gyo ĠA ily Ab GLA CRI GA ALE Gye Gill Aly tll Gas} Sp 

{Na kwa yakini yamefunuliwa kwako na kwa waliokuwa kabla yako: 
Bila ya shaka ukimshirikisha Allah amali zako zitaanguka, na lazima 
utakuwa miongoni mwa wenye kukhasiri} (Az-Zumar: 65).. 

Na ili kuhakikisha msingi wa Dini na kuudhihirisha katika maneno ya 
waja na matendo; Allah ameweka ibada na amali njema tofuti tofauti, apate 
kuadhimishwa Mola mlezi katika kila kipindi, basi haukomi msimu ila 
hufuatia msimu mwingine, wanadhihirisha ndani yake kumfanyia [Allah] 
Tawhidi na kujidhalilisha kwake; 

Kwa ajili hiyo, Allah aliyetakasika akaamrisha ibada ya kimwili ndefu 
zaidi na yenye kufuatana, waja wanachangamana nayo masiku kadhaa ili 
kudhihirisha kumpwekesha Allah pekee kwa ibada, na kuwa kuabudiwa 
kwa wengine ni batili, na ili itakasike kwayo miili yao na mali yao, na 
zitwahirike kwayo nyoyo zao na midomo yao, basi atakayezitekeleza kama 
alivyoamrisha Allah, zitarudi nyaraka za amali yake kuwa bila ya uchafu 
wala madhambi, [Mtume] swala na salamu zimshukie alisema: 

<Atakayeijia nyumba hii, kisha asiseme machafu wala asitende 
maovu; atarudi kama siku aliyozaliwa na mamake», wameafikiana 
Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na hujaji akiwa ndani ya ibada hii huwa katika vipindi vya rehema za 
Mola wake Mlezi akiwa ndani ya sehemu tukufu, na ndani ya siku ambayo 
ndio siku inayokithiri zaidi ndani yake kuachwa huru na Moto; Nabii swala 
na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<Hakuna siku ambayo hupatikana kwa wingi ndani yake Allah 
kuacha huru mja na Moto kuliko siku ya Arafa, na hakika Yeye 
hukurubia, kisha hujigamba nao (watu walio katika uwanja Arafa| kwa 
Malaika, akisema: wanataka nini hawa?>, imepokewa na Muslim. 

Na atakayeihifadhi Hija yake na yale aliyoyaharamisha Allah, basi Allah 
amemuahidi Pepo; [Mtume] swala na salamu zimshukie alisema: 

<Hija 'Mabruur' haina malipo ila Pepo>, wameafikiana Bukhari na 
Muslim kuipokea. 

Hija ni nguzo miongoni mwa nguzo za Dini, iliojaa manufaa na 
mazingatio, [Allah] aliyetakasika ameamrisha kuitekeleza katika sehemu 
ilio twahara na tukufu zaidi; ili akusanye pamoja baina ya utukufu wa amali 


156 HIJA 


na wa sehemu. Kipenzi cha Allah [Ibrahim salamu zimshukie] alijenga 
ndani yake nyumba ya Allah, na aliiasisi juu ya uchamngu na ikhlasi, na 
(Allah) alibakisha aliyojenga Ibrahim salamu zimshukie ili waja waone 
kuwa haibakii amali ila ile iliotakasiwa Uso wa Allah. 

Na mahujaji wanaanza ibada zao kwa kudhihirisha Tawhidi kwa Allah 
pekee, na kuzikana ibada za wengine: <Labbayka Ilaahumma labbayk, 
labbayka laa shariika lak». 

Na 'Shahadatu Anna Muhammadan rasuulu Ilah' haitimii ila kwa kumtii 
Nabii swala na salamu za Allah zimshukie, na kufuata athari zake. Na 
kubusu Jiwe leusi ni mfumo [manhaji] katika ibada na kufuata [kumfuata 
Mtume swala na salamu za Allah zimshukie], basi kulibusu ni ibada [kwa 
Allah, yaani: kumtii Yeye alipoamrisha hilo] wala si kwa kutaka baraka 
kutoka kwenye jiwe, kwani halinufaishi wala halidhuru; 

Umar Allah amridhie alikuja katika Jiwe [leusi] akalibusu na akasema: 
«Wallahi mimi najua kuwa wewe ni jiwe, haudhuru wala haunufaishi, na lau 
isingekuwa nimemuona Nabii swala na salamu za Allah zimshukie 
akikubusu, basi singekubusu», wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea. 

Na mnao katika hali ya ihramu kuilingania nafsi katika kuiasi hawaa 
[matamanio ya nafsi] - hakuna kuvaa nguo ya mshono, wala kugusa 
manukato, wala kukata kucha, wala kuposa -. 

Na weusi wa Jiwe leusi unawakumbusha waja uovu wa maasi hata kwa 
visivyo na roho, na kuwa athari yake katika moyo ni kubwa zaidi; [Mtume] 
swala na salamu zimshukie alisema: 

«Jiwe leusi lilishuka kutoka Peponi hali yakuwa ni leupe kuliko 
maziwa; basi likafanywa leusi na makosa ya wanadamu», imepokewa na 
na Tirmidhi. 

Na hujaji anaona athari ya maasi kwa muasi, kwani iblisi alimdhihirikia 
Ibrahim salamu zimshukie mara tatu, ili amzuilie kutekeleza amri ya Mola 
wake Mlezi ya kumchinja mwanaye Ismail, basi kipenzi cha Allah 
akampiga na jiwe, ili kumdunisha na kumdhihirishia uadui, na kule [iblisi] 
kujitokeza mara kwa mara kwa kipenzi cha Allah ni ukumbusho kwetu 
kutoka kwa Allah kuwa iblisi hukariri wasiwasi wake kwa mwanadamu, 
tena sehemu mbali mbali. 

Hija ni tangazo la kuwa Uislamu ndio Dini ya haki, basi hutaona waja 
wakikusanyika kutoka maeneo ya ardhi, kwa tofauti ya jinsi zao, nchi zao, 
na tabaka zao, isipokuwa katika Hija, na hili ni katika utukufu wa Uisilamu. 


IBADA NDEFU ZAIDI YA KIMWILI: HIJA 157 


Na mnao ndani ya Hija kudhihirisha maana miongoni mwa maana ya 
Uola (Ulezi wa Allah], na kuwa Allah anazipelekesha nyoyo za waja 
anavyotaka, basi hujaji na wengineo watambue kuwa uongofu umo 
Mkononi mwa Allah peke yake, na kuwa fadhila za Allah humpa amtakaye. 

Na mnao katika kutekeleza nguzo hii utaratibu wa ibada baada ya 
nyengine, na usahihi katika amali na wakati, basi kuna ibada ya usiku - 
kama vile kulala Muzdalifah -, na nyengine ya mchana - kama kusimama 
Arafa -, na kuna ibada ya ulimi, kwa kuleta Takbira na 'Talbiya', na 
nyengine ya viungo - kama kurusha vijiwe na kufanya Twawafu -, na 
kwenye hili mna ishara ndani yake ya kuwa maisha ya Muisilamu yote ni 
kwa ajili ya Allah. 

Na mazingatio ya amali ni mwishoni, na huenda ikaonekana athari ya 
hitima yake siku ya kukusanywa (Kivamaj; mtoa Sadaka anabaki kuwa 
chini ya kivuli cha Sadaka yake siku ya Kiyama, na muadilifu katika hukmu 
yake atakuwa juu ya mimbari kuliani kwa Ar-Rahmaan, na atakayekufa 
ndani ya ihramu atafufuliwa akileta 'Talbiya'. 

Ni juu ya mja pindi inapopasuka alfajiri ya siku yake aihesabu kuwa ni 
hatima ya umri wake; huku ni kuitendea kazi kauli ya Nabii swala na 
salamu za Allah zimshukie: 

«kuwa duniani kana kuwa wewe ni mgeni au mpita njia», 
imepokewa na Bukhari, 

Na atakayeufunga moyo wake na Allah na nyumba ya Mwisho, na 
akafupisha matamanio yake ya dunia, na akajiandaa kwa maandalizi ya 
uchamngu, basi atapata kusalimika na kufaulu. 


'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 
MIA o ósk Ab $ Jes Ve, Ib AL wl 4 ofp 
PET Haag’ a A555 U JB coe ka ail gal GIL ai 
alll lal ably B 
{Na watangazie watu Hija; watakujia kwa miguu na juu ya kila ngamia 
aliye konda, wakija kutoka katika kila njia ya mbali * Ili washuhudie 
manufaa yao na walitaje jina la Allah katika siku maalumu juu ya wanyama 
hoa aliowaruzuku. Basi kuleni katika hao na mlisheni mwenye shida aliye 
fukara). (Al-Hajj: 27-28). 
Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Our-ani tukufu... 


158 HIJA 


HOTUBA YA PILI 


Sifa njema zote anastahili Allah kwa wema Wake [kwetu], na shukrani 
zote anastahili Yeye kwa kutuafikia na kutuneemesha, na nashuhudia ya 
kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake hana mshirika; ili 
kuadhimisha shani yake, na nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad 
ni mja Wake (Allah) na Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah 
zimshukie yeye, watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Enyi Waislamu: 

Allah amezihusu sehemu kwa utukufu na ubora, na akachagua katika 
mwaka nyakati ambazo ndani yake amali zinakuwa takatifu na ujira 
maradufu, basi akachagua katika miezi: miezi ya Hija na Ramadhani, na 
katika michana na usiku: kumi la mwisho la Ramadhani na kumi na la Dhul- 
hijjah, na michana ya Dhul-hijjah ni bora kuliko michana ya Ramadhani, 
[Mtume] swala na salamu zimshukie alisema: 

<Hakuna amali ndani ya kumi lolote zitakuwa bora kuliko amali 
ndani ya hili [kumi la Dhul-hijjah] -, wakasema: Hata Jihadi katika njia 
ya Allah? [Mtume] Akasema: Hata Jihadi katika njia ya Allah, ila mtu 
aliyetoka akihatarisha nafsi yake na mali yake, na asirudi na chochote», 
imepokewa na Bukhari; 

Na ni katika amali njema ndani yake: kuzidisha kuwatenda wema wazazi 
wawili, kuunga kizazi, Sadaka, Saumu, Dhikri, kusoma Our-ani, kuwafariji 
wenye majanga, na kuleta Takbira, na walikuwa Masahaba Allah awaridhie 
wakileta Takbira hata ndani ya masoko. 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na kumsalimia Nabii 
wake... 


MASIKU YA HIJA 159 


MASIKU YA Hiya! 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, tunamuomba msaada, 
tunamuomba msamaha, na tunajilinda na Allah kutokana na shari za nafsi 
zetu, na kutokana na amali zetu mbovu, yule ataongozwa na Allah, basi 
hakuna wa kumpoteza, na atakaye mpoteza hakuna wa kumuongoza, 
nashuhudia ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, 
hana mshirika, na nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na 
Mtume wake, swala na salamu nyingi za Allah zimshukie yeye, watu wake, 
na masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii: 

Mcheni Allah - Enyi waja Allah - haki ya kumcha, na shikamaneni 
Naye; kwani atakaye shikamana na kamba ya kumtarajia Yeye atamuafikia 
na amuongoze, na atakayetaka kinga Kwake atamuhifadhi na atamkinga. 


Enyi Waislamu: 

Katika amani yanatimia yanayotamaniwa, na ndani ya mji wa amani 
zinanyanyuka nafsi za watu wema, na kingizoni mwa nyumba ya Allah 
wanahisi amani walio na hofu: 

Ka 525 
(na mwenye kuingia humo anakuwa katika amani), (Al-Imran: 96-97) 

Na utakatifu wa nyumba tukufu umekunjuka zaidi ya hapo; nayo ni 
haramu kuwinda ndani yake ndege, wala hasutwi mnyama, wala hakukatwi 
ndani yake mimea, wala hakiokotwi kitu ndani yake ila kwa mwenye 
kukitangaza. 

Na Nyumba tukufu [Kaaba] ndio alama ya kudumu ya [Dini ya] 
Haniifiyyah [Uisilamu] iliyo nyepesi, na ndio kusudio la mahujaji wa 
nyumba ya Allah. Misingi yake imenyanyuliwa juu ya ikhlaasi, na 
ikainuliwa juu ya uchamngu. Imejengwa na mikono ya Nabii, na kwa 
ushirika wa Nabii, nao hali wanajenga Nyumba tukufu zaidi wanaogopa 
kutokubaliwa amali hiyo, wakakimbilia kwa Allah: 


Gall prot ech OE, ES 5p 


' Imetolewa siku ya ijumaa, tarehe tisa, mwezi wa Dhul-hijjah, mwaka elfu moja mia nne 


na kumi na tisa, katika Msikiti wa Mtume swala na salamu za Allah zimshukie. 


160 HIJA 


{Ewe Mola Mlezi wetu! Tutakabaliel Hakika Wewe ndiye Msikizi Mjuzi}; 
(Al-Bagarah: 127). 

Basi Nyumba tukufu ikawa ni jengo lililonyanyuka, lenye nguzo thabiti, 
inadumu muda mrefu katika ulinzi na amani kutoka kwa Allah, vizazi 
vinaandamana katika kuihiji, na Waisilamu wanashindana katika kufika 
kwenye viwanja vake. 

Katika uwanja wake mna amani na utulivu, na kingizoni mwake mna 
kheri na matunda: | 

60 9s Y gh JI bel; UE qa 859 eg B Sd aad) GS Lisle Usa gal Rd ally 
(Je! Kwani Sisi hatukuwaweka imara katika pahala patakatifu, penye 
amani, ambapo huletewa matunda ya kila aina kuwa ni riziki itokayo kwetu? 
Lakini wengi wao hawajui). (Al-Oaswas: 57). 

Katika Nyumba roho zinasafika, na moyo unalainika, hiyo 
[Nyumba] ni kibula wanacho kielekea, na safu zinaizunguka, wanapata 
kwake bendera inayowatia uvuli, na wanatembea katika msafara wake, nayo 
ni bendera ya Imani ambayo zinafichika chini yake tofauti za jinsia na rangi, 
na za lugha na miji, wanapata nguvu ya kujumuika, na matunda ya 
kudhaminiana, mlinganizi wa mjumuiko huu mkubwa ni mbia ya kipenzi 
cha Ar-Rahmaan: 

kie, 336 At Lut 3 othe 
{Na watangazie watu Hija; watakujia kwa miguu} (Al-Hajj: 27) 

.Na malengo ya mkutano huu: ni kutakasa makusudio na amali kwa 
Allah. 

Enyi Waisilamu: 

Hija ni mkusanyiko mkubwa wa Uislamu, inakutana ndani yake 
mijumuiko juu ya maombi ya baba yao Ibrahim, wala hazijaacha nyoyo za 
Waisilamu kutamani kufika katika Nyumba tukufu, na zina shauku ya 
kuiona, kuitufu na kufanya itikafu kingizoni mwake. 

Na [Hija] inakusanya matukio yaliyopita; basi utamkumbuka Ibrahim 
[salamu zimshukie] hali anamuaga [mwanawe] Ismail na mamake karibu na 
Nyumba [tukufu], na anategemeza amri yao kwa Muumba, na anaelekea 
kwa Allah aliyetukuka na Maombi akimtegemea: 


gill AS Le £55 63 AE ale 5 oe ESE ĠIEħ 


{Mola wetu Mlezi! Hakika mimi nimewaweka baadhi ya dhuriya zangu 


MASIKU YA HIJA 161 


katika bonde lisilokuwa na mimea, kwenye Nyumba yako Takatifu). ( 
Ibrahim: 37). 

Na utamkumbuka Haajar, akiwa anajitafutia maji yeye na mwanaye wa 
kunyonya katika bonde, - anakimbia baina ya Swafaa na Marwa- na kiu 
imemchosha, na shida imemdhoofisha, na huruma ya mwanaye 
imemtaabisha, na katika hali ile ngumu: Hakuelekea Sanamu, au 
wanaoombwa kinyume na Allah, au jiwe, ili atawasali nao; bali 
alinvenvekea kwa Allah na kumtaka uokozi [Allah] Mmoja wa aliye pekee, 
mara tu maji yakabubujika mbele ya mtoto mchanga, kumbe ni Zamzam - 
ambayo ni matunda ya kutawakali kwa Allah - chemchemi ya rehema, kheri 
na baraka katika jangwa la dhiki na ukame: 


GE y ál E És ob 


{Na anayemtegemea Allah Yeye humtosha}. (At-Twalaq: 3). 

Na mnao katika tendo ya Haajar [katika tukio hili]: Kutambulisha 
umuhimu wa Dua na kutawakali kwa Allah, ndani ya uvuli wa Rehema ya 
Allah na taufiki Yake kwa kufungamana nalo katika kila amali - sawa iwe 
baina ya Swafa na Marwa, ama iwe katika njia za maisha na mazito yake -. 

Kisha matukio yanafuatana katika fikra ya hujaji; akamkumbuka Mtume 
wa uongofu na Nabii wa rehema - Muhammad swala na salamu za Allah 
zimshukie — na hali anaishi udogoni mwake katika nyumba za Makkah, 
akiwa yatima wa wazazi wawili, anachunga mbuzi kingizoni mwa Nyumba 
hii [Kaaba], mara tu, cheo cha Utume wa milele kinamzunguka, na 
yakampata kwa sababu yake shere nyingi na maudhi mingi, kisha akaguria 
Madina, kutafuta nguvu na ngome ya Uisilamu, kisha akarudi Makkah 
akiwa anaongoza watu katika Hija ya kuaga, na Masahaba wake wakarimu 
wakiwa kingizoni mwake wakimzunguka kila upande, na inatimia ahadi ya 
Allah kwa Manabii wake na wafuasi wao: 

CaN 1b fa; WA ij g ie Qual UU; jid Ep 

(Bila shaka Sisi tunawanusuru Mitume wetu na walioamini katika uhai 
wa duniani na siku wataposimama Mashahidi). (Ghafir: 51). 

Envi Waisilamu: 

Mnao ndani va Hija kuutakasa moyo kutokana na kila hadhi na 
matamanio, na kuisalimisha nafsi kwa Allah kwa hali ya utumwa; mnao 
ndani yake kujitakasa na madhambi, na kusalimika na athari zake, na 
kuokoka na Moto na kujishindia Pepo, na vinapotea ndani yake vitenganishi 


162 HIJA 


vya jinsi, lugha na rangi, na inathibiti ndani yake mizani ya uchamngu ilio 
imara: 


KA E E aa ena YA AA E 
ipl JB; Gab ghala Shy 5S oo aiis U pal ip 
Ġiet E 


{Enyi watu! Hakika Sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamume na 
mwanamke. Na tumekujaalieni kuwa ni mataifa na makabila ili mjuane. 
Hakika aliye mtukufu zaidi kati yenu kwa Allah ni huyo aliye mchamngu 
zaidi katika nyinyi}. (Al-Hujuraat: 13). 

Mnao ndani ya Hija ibada, utiifu na kuandama [mafunzo ya Mtume bila 
kuzusha), jitihada na subira, kushukuru na kuleta 'Talbiva', utulivu na upole, 
udhalilifu na unyonge [mbele ya Allah], mnao ndani yake aina tofauti za 
ibada na mambo yenye kukurubisha kwa Allah; kumdhukuru Allah kuko 
pamoja na hujaji: 

gini ii sidi Aa LEH BB 
(Na mtakapo miminika kutoka 'Arafat mtajeni Allah penye al-Masha'ril 


Haram. Na mkumbukeni kama alivyo kuongoeni}, 
Na ndani yake mnao kuomba msamaha: 


s?a? 


{Kisha miminikeni kutoka pale wanapo miminika watu, na muombeni 
Allah msamaha}, (Al-Baqarah: 198). 

Kumdhukuru Allah kunasuhubiana nao [mahujaji] kila wanaposhukia na 
kuondoka, au wanaposhuka jabali au wanapopanda, na utukufu wa mahujaji 
ni: <labbayka laa shariika lak». 


Enyi waja wa Allah: 

Katika siku ya Arafa yenye kushuhudia, ardhi yake inashuhudia 
makundi ya mahujaji, yanapatikana ndani yake mazingatio, na 
zinasamehewa ndani yake teleza, na maovu yanafutwa; basi hakuna siku 
inayokitihiri zaidi ndani yake kuacha huru na Moto kuliko siku ya Arafa, 
pamoja Mola mlezi kusamehe madhambi na kujigamba mbele ya Malaika 
wake na watu wa kisimamo [cha Arafa]. 

Kusimama kwao na kuondoka kwao; ni ukumbusho kwa Muumini wa 
kisimamo cha waja katika ardhi ya kukusanywa kwa ajili ya kuhukumiwa 
katika viwanja vya Kiyama, na lau ungewaona walipolala Muzdalifah, 


MASIKU YA HIJA 163 


wakalala na nia ya utiifu, na asubuhi wakamkurubia Allah kwa kuleta 
Dhikri katika al-Mash'ari Al-Haraam [yaani: Muzdalifaj], kisha wakafika 
Minaa - basi itimie kwa hilo kufikia kwao malengo -, na warushe vijiwe, 
wanyowe, na wachinje, na waombe uongofu kutoka kwa Allah, na waelekee 
Nyumba tukufu kwa ajili ya Twawaf ya ifaadhwa na Sa'ayi baina ya Swafaa 
na Marwa; na kwa hilo watimize Hija yao. 

Ni nzuri ilioje amali ilio mabruur (iliotekelezwa vyema], Na ni uzuri 
ulioje wa Sa'ayi ya kushukuriwa, na juu ya mfumo kama huu ndio watende 
wenye kutenda, na washindane wenye kushindana katika kufanya juhudi 
kumtii Allah; basi hongera kwa aliveitikia mwito wa Mola wake Mlezi, na 
akatufu katika Kaaba tukufu! Ni kufaulu kulioje kwa aliye simama Arafa, 
akaleta Talbiya na Takbira; na madhambi yake yakasamehewa, na kupata 
hadhi kubwa! 


'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 
OG F255 au Nata Spall 
{Wale walio amini na wakatenda mema watakuwa na raha na marejeo 
mazuri}. (Ar-Ra'd: 29). 
Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Qur'ani tukufu... 


164 HIJA 


HOTUBA YA PILI 


Sifa njema zote anastahiki Allah aliyemuafikia amtakae kuziru nyumba 
yake tukufu, na akawahusi na shauku ya sehemu zile tukufu, namuhimidi 
Yeye aliyetakasika kwa fadhila nyingi na kutuneemesha. 

Nashuhudia ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, 
hana mshirika naye, Mfalme Mjuzi wa kila kitu, na nashuhudia ya kwamba 
Nabii wetu Muhammad ni mja Wake na Mtume Wake, aliye mwalimu bira 
kabisa na kiongozi bora kabisha, swala za Allah zimshukie yeye, watu wake 
na Masahaba wake wema na wakarimu. 


Enyi Waislamu: 

Hakika ni miongoni mwa makusudio ya Uisilamu katika kuamrisha 
Hija: Kukitisha msingi wa undugu wa kiisilamu chini ya Neno la uchamngu 
na Shahada ya haki. 

Na katika Hija mafungamano ya waislamu yanapata nguvu, inapatikana 
hisia ya utukufu wa Uisilamu na nguvu na ushindi wa Imani, yanabainika 
ndani yake maana ya usawa wa kiisilamu wenye kudhihiri katika sura zake 
za wazi kabisa na maana yake yalio mazuri zaidi, na yanaenea mapenzi na 
uwiyano. 

Unadhihiri umoja na uzoefu; pindi waislamu wanasimama katika 
kiwanja kimoja, kwa wakati mmoja, na katika nguo aina moja, 
wakimuomba Mola mmoja, kwa unyonge na unyenyekevu kwa ajili ya 
Allah, hakuna tofauti baina ya jinsi na jinsi nyengine, wala kipaumbele kwa 
nafsi juu ya nafsi nyingine, wala kufadhilishwa rangi juu ya rangi nyengine, 

Wala hamna ajabu ya Allah kuteremsha katika siku hii — katika hija ya 
Mtume kuaga - aya ya kukamilisha Dini ya Uislamu: 

gi ELI AA 
(Leo nimekukamiliishieni Dini venu, na nimekutimizieni neema vangu, na 
nimekupendeleeni UISLAMU uwe ndiyo Dini}, (Al-Maidah: 3). 

Na umoja uliojengeka juu va uongofu wa Kitabu cha Allah na Sunnah va 
Mtume wake swala na salamu za Allah zimshukie; unatoa matunda va 
kusaidiana juu ya wema na uchamngu, unaofikisha katika kunganisha kauli, 
na kuufahamu Uisilamu ufahamu wa hakika na kuutendea kazi. 


MASIKU YA HIJA 165 


Enyi waja wa Allah: 

Aliyekosa kutenda amali njema kwa ajili ya udhuru ni mshirika wa 
mtendaji (katika ujira], na huenda mwenye kutembea kwa moyo wake 
akawashinda wenye kutembea kwa viwili viwili vyao, kwani ni Nia ngapi 
zilishinda amali yenyewe?! Na aliyekosa kusimama Arafa basi asimame 
kutekeleza haki ya Allah aliyoitambua, na aliyeshindwa kulala Muzdalifah; 
basi alaze azimio (kifuani mwake] la kumtii Allah, na ni sheria kwake 
kufunga siku ya Arafa; Nabii swala na salamu za Allah zimshukie alisema: 

<Saumu ya siku ya Arafa, naitarajia kwa Allah ifute madhambi ya 
mwaka wa kabla yake na mwaka wa baada>, imepokewa na Muslim. 

Basi shirikianeni na mahujaji kwa Dua, Tahlili (kusema; laa ilaaha illa 
llaah], Takbira, Tahmidi [kumhimidi Allah], na aina zote za dhikri; kwani 
Mola wenu Mlezi ni Mkarimu sana. Na patilizeni misimu ya ibada kabla 
kuisha kwake; kwani uhai ni ghanima, na siku ni za kuhesabika, na umri ni 
mfupi. 

Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia na kumsalimia Nabii 
wake... 


FAHARISI YA MAUDHUI 167 


FAHARISI YA MAUDHUI 
| WAA pI IA AAA AAA ANA WAWA A AAA AA WA WAA 7 
SHARADA MB I AA, 9 
Ubora Wa Neno La Tawhidi ....... en nnenen ens enen ezz enenzzz 11 
Mjue Nabii Wako Swala Na Salamu Za Allah Zimshukie........................ 24 
MW E N A AMANA ME APA ATA MAROA A APE WAKO AE. NAME E 35 
Cheo Cha Swala Katika Uisilamu ............................................wwewwwwwamawwwawa 37 
Cheo Cha Swala Katika Dini.... nee nnnnen ens nnen ezz enenzzz 46 
Uwajibu Wa Swala Ya Jamaa ie awa 57 
ZARN ona a 65 
VSN: ENR NAAA AT 67 
Ubora Wa Sadaka sis isi EEA 74 
Ubora Wa Kutoa (Sadakal........ ss nnnenenenznnnenenanznznananananannnananznnnnnana 81 
SAUMU YA RAMADHANI ii inasin EE ER EAEE ES 89 
Kujiandaa Kwa Ramadhan ............ se nennennnnnznnennznnrnnnenznnnnnnnnannn ta 91 
Ramadhani (GiGi sissies ssesensessaoantaadecevasheweasesdevcesasnesessusnduecandevcsesaasavensas 97 
Masikii Yenye Thamani: ii 104 
Fadila Za Kumi La Mwisho 2 enenen nn nnenen ness nnen nn nn ennnzzz 111 
Usiku Wa Cheo (Laylatul Qadi) iqies i b 118 
Kuondoka Kwa Ramadhani...... nn enenen ann en nn n ena nenenzn 124 
Kuisha Kwa Ramadhani .... en en ern n ens en nn n seren en znzz 129 
P is i Se eee ħħ ħi ħħ 135 
Safari Ya Hija A 137 
Malengo YA Hija ii aa anka ibati de Eara AE ia 146 
Ibada Ndefu Zaidi Ya Kimwili: Hija... nenenennennnznnnnnzz 154 
Masiku YA HIJA iwe asike 159 
FAHARISTTA MAUD ionii din st g it fa 167 


168 


FAHARISI YA MAUDHUI 


TAASISI YA TWALIBUL ILM YA KUNUSHURU NA KUGAWA 
00966506090448 


ORNO) 
ie 
oie: 


VITABU VYA MTUNZI 
VILIVYOTOKA 


AL-AKHLAAQ NABII SWALA NA SALAMU ZA ALLAH 
[TABIA] ZIMSHUKIE NA MASAHABA WAKE 


